ISANG GRAMATIKAL-ISKETS 
NG SAMBAL TINA 


LEO FORDAN 


Isinumite sa 
Department of Language, Literature, and the Arts 
COLLEGE OF ARTS AND COMMUNICATION 
Unibersidad ng Pilipinas Baguio 
Bilang parsiyal na pagtupad sa mga kahingian 
para sa digring 
BACHELOR OF ARTS IN LANGUAGE AND LITERATURE 


Abril 2023 


Ang 
ISANG GRAMATIKAL-ISKETS 
NG SAMBAL TINA 


ni 


LEO FORDAN 


ay natangeap pata sa 
digring Bachelor of Arts in Language and Literature 


Ana Isabel Caguicla 
Tagapayo 


Joseph Andrew Carvajal 
Tagapangulo, Department of Language, Literature, and the Arts 


at inaprobahan para sa College of Arts and Communication 
Unibersidad ng Pilipinas Baguio 


ni 


Jimmy B. Fong, PhD 
Dekano, College of Arts and Communication 


Hi 


They say, English is the language of science. And that's true to some extent. Having a 
universal language makes the dissemination of knowledge easier. However, it shouldn't 
always be the case. Our native languages ate also capable of being used for these endeavots 
and so, I strived to demonsttate that. I would've loved writing this in either medium but I 
thought, I have to prove the point I’ve been proving all my undergraduate years for one last 
time. 


iv 


ABSTRAK 


Fordan, Leo. 2023. “Isang Gramatikal-Iskets ng Sambal Tina.” Tesis na Andergradweyt, 
Unibersidad ng Pilipinas Baguio. 


Ang Sambal Tina, o simpleng “Sambal,” ay isang wikang Sambalic sa Pilipinas na 
nakapaloob sa Central Luzon group. Pangunahing matatagpuan ang mga ispiker nito sa hilaga 
ng lalawigan ng Zambales. Ayon sa pinakahuling survey noong 2000, maytoon itong 70,000 
ispiker na maaaring nabawasan pa dahil sa kasalukuyang istatus nito bilang wikang level 6 o 
shifting ayon sa EGIDS. Ibig sabihin nito, hindi na naipapasa para maging L1 sa batang 
henerasyon ang wikang ito mula sa henerasyong nag-anak. Nilayon ng pag-aatal na ito na 
idiskrayb ang gramar ng Sambal Tina sa pamamagitan ng pagdetalye sa ponolohiya, 
morpolohiya, at sintaks nito. Ginabayan ang pagsusuri dito ng mga kaisipan ng teoryang 
heneratibo tulad ng mga akda nina Nolasco at Cefia sa Tagalog kung saan may pagkilala sa 
unibersal na gramat. Ang Sambal Tina na pinagfokusan ng pag-aaral na ito ay pawang ang 
dayalek sa bayan ng Palauig. Magsisimula ito sa ponolohiya kung saan ipepresenta ang 
imbentaryong ponemiko ng Sambal Tina at saka ang mga ponolohikal na prosesong 
pinagdadaanan ng mga tunog-wika. Para naman sa morpolohiya, iisa-isahin ang mga 
kategoryang pangsintaktika at mga partikular na proseso sa pagbuo ng mga salitang 
napapabilang sa bawat kategorya, partikular sa paglalapi sapagkat isa itong aglutineyting na 
wika. At panghuli, ipapakita sa sintaks ang kayarian ng mga pangungusap batay sa ulo at saka 
ang mga transpormasyong isinasagawa para makabuo ng tanong at negasyon. Gayundin, may 
paunang deskripsiyon dito ng cross-referent pronoun [CRP], isang katangian ng 


Kapampangan, na ipinagpapalagay na mayroon din sa Sambal Tina. 


TALAAN NG NILALAMAN 


PAHINA 

NG pb Pan AA AA AA tenes Ta cosy i 

Ap STON A DCCL AA APA enti ii 

PADUA cites. stds Gade a nu G aNG AKA NA GTA K AAKALA RANA AGANG iii 

ADStiak: icici ann aide an ne tiantatndas iv 

Talaan ng Nalaman anG NANANA NAA NAAN AA tise auaateatenanase dunn utsteatsuten v 

Tsaa Lobo ANA TABANG NG BTT GTA RAE KATABAAN vi 

Baa Paan laphatylong ase ryntbpttyua sa gnabrigttpannia aumrnaiatoe ras vil 

Listahan ne Abreblasyo at Stim bol itis sasenieaneusciusinicennpass donidhendsorendvnialeaeiare GA viii 
TSAPTER 

PINIRODUKST O Nana Na ANA ANAN AA 1 

NG! abg mapa KP: AA AA AA AA 1 

abaya to a KO) AA APA APA 9 

Laan npa baa RA NANANA AANGAL AA NA NILA ANNA NLA 10 

Kahalagahan ng Pap-aamakia nn and NAN GA NAG AIIGNNANAG KIN ALIN ANAA 10 

Saklawat 1) elie syicdiss NANANA ANDANAR ATA At 11 

Ep ANON NO TENGA AAP AN NAAN AA 12 

II:PREYMWORE NG RISERTS kumakaskas kabaaandiDaktahbatd 14 

Ribyu ng Kavenay na TANA ANAN K AKIN ANNA NG RANAN ARAY 14 

Moa: Pag-aaral-sa Sambal TINA. ANNE NAGBUNGA 15 

Mga Deskripsiyon ng Ibang Wika ng Pilipinas...uummmmmnanaaa oanaawawsanawsasanawawsasan 17 

AR roams nicest Gael Pr NO aaa aNG ARA UNANG AANGAT AA AAO 23 

Tb EE POO ROTTEN NG RES ER Sna NANANA NPA lalatsed a ctiss 27 

Disenyo no NET ATA NAALAGAAN Ad 

Metod Ng REN TAK NAGA ANAN AANI 27 

Kotisiderasvone, Bukall cia sdinru nia aaa nian hier te Ana 30 

IV :RESULTAALDDEUSYON naasa Aban kababaan 31 

PONGLoN Kaman Nada Dada iat aT aBaibaln lapad Sil 

AA ena ig 31 

TEA BETA VO POE iE Os ais isc Savi aka NAGANA anna 33 

PES aPC si shock dka akala nat paa aka ban bA kaki ate ilnewuataabemrunesiasea 34 

MGA NAA NN NGA NAA NA AA tution tea eats alone ll 35 

| Hentai A AA AA AD AE 37 


vi 


AA 43 

a AA 45 
Morpolohrkal ig polo aasaalk iban mun InuApanataa 46 

PASI ue) Dalia acca AA KANAN TATA naala 46 

Mpa Kategoryang Parigsihtakikanama a ANAN ANNA KAGNAG 48 

NAA AA AA AA AA aD 66 
Tipolohiyane Pangsittaktika.uamnaii baban ANG NA basis NGANAAD 67 
PANGUNANG NN D AANI at ek ony oN eae 67 

Pangungusap tia, Walang Sununog.csv ic csvnsuutia nutiaaianitoac nents 74 
sams POLE ASV Ons Briatore AAP ae eet 78 

C Poss -reterenit PEONO UN kada nA kna hha 86 

V. BUOD, KONGKLUSYON, AT REKOMENDASYON umuna mu nuamaaianata 89 
BUG aaa NN a te torial tats hara Uni ahakaba Gecwitha thant Alba hahaa 89 
TSOP EUS YOM NABA NAMANA NG APAN WAN aches ABANGAN NAA BNI emt 90 
REkOMEe NASYON aaa maaTaNaada taatilvitesth can KABATAAN BA AABANGAN 91 
SANGGUNTLAN AnG ABA Mud KA AA ALA NANA ALA Nah 93 
MGA APENDINS ANNA ANNA UNAN ANAN INA NANANA ANAN KA Og 
Apehdiksxx: 500-54lrtanp LIstaTan.. pa yin ANAN BG 97 
Apehdiks!'B, Listahan tp PANGUNANG KARA ANNA KA BANANA AA G 119 
Apendiks C: Transkripsiyong Ortograpiko ng mga Tugon sa Pear Film... 150 
Apendiks D: Transkripsiyong IPA ng mga Tugon sa Pear Film... eeeeeeeeeeeeeeee 154 


LISTAHAN NG FIGYUR 


BLG. 


NN 0 TI NN Ul HB DO N 


a 
O 


Vii 


PAHINA 
Porsiyento ng mga wikang nanganganib sa mundo (Simons 2019)... 3 
GTS muka Pi aaa ama aaa aaa 4 
Mapa ng mga wika sa Hilagang Pilipinas mula sa Ethnologue (2022).mmmnnanananaananawsawawan Ka 
Central Luzon Group batay sa Ethnologue (2022) at Reid (2017)...mmmmmmnuunnananawaananawawaasawaaa 8 
Lokasyon to-Palatio:(wilapedin.oxe) .snciniiniaininititinnaimniganiaiamamnmantins 11 
Tara wai ne IN-sHu. Na ClisttaS VO ts ies ai sispstioassdiiantssosititenrsgedracin tanner tenia tniasetuatante 28 
Aig Internasyonal na Ponetikong Alpabeto. [LPAI upuan Da 
Bpektogtara no salitang “AMPUUHON aaa aaa Amalia 33 
Kayartang pantig ng salitang “angkalngo” “naririnig”... mma noananoanawawawsasawsasawawawsusana o 


Sahgaban ne Sambal” Tina. ve: Iglesia AATAKE EAAAGG 67 


BLG. 


NN 0 TI A Ul BA O N BF 


DO N N N PN PRP PS PS RR RS ROSS 
BK DN FP O DD ON NN Ui BB O N nm o 


Vill 


LISTAHAN NG TEYBOL 

PAHINA 
Moa Pam mia Sambal aaa aan nutes leh NANANA TAON BANA 34 
Magkasama La AA ANAN mache widen vatdesiban tens 35 
Distribusyon ng katimg-sa Sambal Tina. ana KA NGINGITI 39 
KumpokkaingsaSambalTI Naa iain sient Meanie 40 
Pagbabago sa pelosi ana 44 
Tumbasan ng Ponema at Ortograpikong RepresentasyOn...mmmmmanananaananaananawawaasawawsasawan 4 
Painnaane paaa anGa NA aala i Gng 47 
Halimbawa tie tedpplikasyon namula naam asa ienivanquaamorearsiamiiens 47 
Ate mga panlaping pangngalan aaa AA NAKANANUN GAAN 49 
Kaukulan-ne NE pan OY kaaa an truer wraien ted aia athaieaKanmmathins 51 
Mga-pangbalip:panosasambal Dia es ccsccsssinteyccdcnanaeassoncsenaredeaeaamecessonsnancdehntavenaaiseceys 52 
Mpa- panghalip pahianong sasamba! Ta. aan AGARAN DA 53 
Moa panehalip pantutosa Sambal TINAGA AANO NANANA HI 
Moa pamilangsa. Sambal Tina. ni RIA GU BA GAGANA NGANAR KA DIGA 54 
Moa patitakalsa Sambal Inamin ANGKAN RG diverdavidaidarwasiteaminhiwns 55 
Palin bawadie Uli panakda ama NAKAATANG 56 
Myles parila rine Antas: Say ANN TIN maa aa ANAN PASABI BNAG a7 
Peltier lo awa oat LPT KULANG Mons LANA AA 58 
Halimbawa tie panon palan tar pareurini iiss. maman asahan iniaa 58 
Mga panlaping tinig at aspekto sa iba't ibang pandiwa....m2m2mmmumanananaanansaawawawaasassasawawawsasana 61 
Maa panlaping Paraan sa pandIYasanan ina ANGARA TNAKGNA TABING 62 
Moa klitikepartikel sa: Sambal [Dana kadami aman hihila hdnN 64 
Pangan sa Dampa Dna AA AA Aa 66 


Suntirane pane-abayiti sa Sambal Tita. aaa NATAN ANITA ANNA NAG NANA ANAL 86 


LISTAHAN NG ABREBIASYON AT SIMBOLO 


Minarapat na panatilihin sa Ingles ang mga abrebiasyon tulad sa mga ibang agham, 


hal. ang simbolong kemikal ng mga elemento sa kemistri. 


absolutibo 
aktor 
benepisyaryo 
katinig 
pangatnig 


reduplikasyong CV 


reduplikasyon ng 
unang katinig 
pantakda 

distal 

ergatibo 


salitang pangmayroon 


buong-salitang 
reduplikasyon 
henetibo 
pautos 
imperpektibo 
pang-angkop 
loktibo 

medial 

Paraan 
panturing 
pangngalan 
negasyon 
nominalisasyon 
obliko 
pasyente 
personal 
perpektibo 


pangmaramihan 


NON-gOs 
mo 


pang-ukol 

prospektibo 

proximal 

reduplikasyon 

perpektibong katatapos 
superlatibo 

pang-isahan 

tema 

pandiwa / patinig 

pananda ng tanong 

salitang pantanong 

unang panauhan 
pangalawang panauhan 
pangatlong panauhan 
klitisisasyon 

bawnderi ng morpema sa gloss 
bawnderi ng pantig sa 
ponetikong transkripsiyon 
bawnderi ng pantig sa 
kayariang pantig 

gitlapi sa gloss / hudyat ng 
ortograpikong representasyon 
hudyat ng ponetikong 
transkripsiyon 

hudyat ng morpema o ponema 
di-gramatikal 

alinlangang gramatikalidad 
pantig 

hungkag na morpema 
alternasyon 


ix 


Tsapter I. Introduksiyon 


Kaligiran ng Pag-aaral 


Ang pag-aaral ng Wika ay isang agham. Isa itong katangian ng tao na yunik mula sa 
mga iba pang miyembro ng kingdom Animalia—isang instinct na sistematikong natatamo sa 
tulong ng isang likas na fakulti (Pinker 1995). Sa Language Death naman, ginamit ni Crystal 
(2000) ang paghahalintulad ng linguistic diversity at biodiversity upang ipakita na mahalagang 
pagtuonan ng pansin ang preserbasyon ng lahat ng wika dahil ang bawat isa rito ay tulad ng 
species sa isang ecosystem. Mainam ang naturang metafor bilang kontra-argumento sa 
pagbabalewala ng mga minoryang wika. Ibig sabihin, nararapat tanawin ang buong sistema 


bilang network kung saan krusyal ang bawat yunit. 


Kung gayon, ipinapakita lang nito na kinakailangang iaplay ang siyentipikong pagsusuti 
at dokumentasyon sa bawat umiiral na wika, lalo na ang mga nanganganib maglaho pata 
manatili ang datos na magagamit sa revitalization atbpng inisyatiba. Gayundin, ayon kay Payne 
(1997), nagkakaloob ng partikular na rekognisyon ang pagkakaroon ng lingguwistikong 
deskripsiyon para sa isang wika dahil naipapakitang may sariling gramar at hindi primitibo ang 
mga wikang minorya. Taliwas sa miskonsepsiyon ng maraming di-medyor sa linggwistiks, 
nagtataglay ang lahat ng mga wika sa mundo ng sarili nilang gramat, na siyang nakapatern sa 
tisang pailalim na freymwork, ang unibersal na gramat [UG] (tingnan Chomsky 1965, Cook at 


Newson 2007). 


Kaya naman, tulad ng maraming wika sa mundo, sumasailalim din sa dokumentasyong 
pangwika ang mga wika ng Pilipinas. Dinidiskrayb ni Himmelmann (2006) ang gawaing ito 
bilang pagtatala na pangmatagalan at maramihan ang layunin. Gayundin, nilalayon ng naturang 


proyekto na malikom at maipreserba ang mga gawing pangwika ng isang partikular na speech 


community gamit ang iba't ibang instrumento (SIL International 2022). Ang pag-aaral na ito 
naman ay isang gramatikal-iskets. Ang gramatikal-iskets ay isang maikli ngunit 
komprehensibong deskripsiyon ng isang wika mula sa antas ng ponolohiya hanggang sa 
sintaks. Bagama't may umiiral nang literatura sa wikang ito, matami pang aspekto na 


nangangailangan ng siyentipikong pagsusuri na sisikaping ipaliwanag dito. 


Ayon kay Simons (2019), tinatayang may siyam (9) na wikang namamatay kada taon at 
posible pa itong lubos na tumaas kung magpapatuloy ang nadeterminang trend ng lumalawak 
na panganganib ng mga wika bunsod ng language shift. Ayon naman sa Efbnologue (2022), 
kasalukuyang may humigit-kumulang 175 buhay na wika ng Pilipinas, ngunit 11 dito ang 
namamatay at 35 ang nasa peligro. Ayon naman kay Simons (2019), nasa 5-10% ng mga wika 
ng Pilipinas ang hindi na vigorous, o ang estado kung saan ang wika ay nagagamit pa ng lahat 
ng henerasyon sa paraang oral. Sa paglaho ng isang wika, nawawala rin ang mga komponent 
ng kultura na naimbak sa wika gaya ng mga gawaing katutubo hinggil sa mga tradisyonal na 
halagahan at pati kaalaman sa mga halamang-gamot na natukoy ng mga siyentista (Reid at 


Salvador-Amores 2016). 


Figyur 1. Porsiyento ng mga wikang nanganganib sa mundo (Simons 2019) 


0% to 5 % 
5% to 10 % 
10 % to 20 % 
20 % to 33 % 
33 % to 50 % 
50 % to 67 % 
67 % to BO % 
80 % to 100 % 
Missing 


Kaugnay nito, ipinagpapalagay ni Krauss (1992) na tiyak ang extinction ng anumang 
wika na hindi na itinuturo sa mga bata bilang L1, gayumpaman, maaati pang mapigilan ang 
trend na ito sa pamamagitan ng tevitalization. Sa Expanded Graded Intergenerational 
Disruption Scale [EGIDS] nina Lewis at Simons (2010), napapasailalim sa kalagayang ito ang 
mga wikang nasa klasipikasyong level 7 o shifting. Magfofokus ang papel na ito sa isang wikang 
maikaklasifay rin dito--ang Sambal Tina (language code: xsb). Ang EGIDS, na siya ring 
ginagamit sa Ethnologue (2022), ay ipinropos bilang panukat ng vitality, ang kakayahan ng wika 
na manatiling sinasalita ng isang speech community sa iba't ibang kontekstong panlipunan, lalo 


na sa pang-araw-ataw na paggamit sa tahanan (SIL International 2022). 


Figyur 2. EGIDS mula sa Ethnologue (2022) 


Level B Label Description 

0 International The language is widely used between nations in trade, 
knowledge exchange, and international policy. 

1 National The language is used in education, work, mass media, and 
government at the national level. 

2 Provincial The language is used in education, work, mass media, and 
government within major administrative subdivisions of a 
nation. 

3 Wider The language is used in work and mass media without official 

Communication status to transcend language differences across a region. 

4 Educational The language is in vigorous use, with standardization and 


literature being sustained through a widespread system of 
institutionally supported education. 


[01] 


Developing The language is in vigorous use, with literature in a 
standardized form being used by some though this is not yet 
widespread or sustainable. 


6a.” Vigorous The language is used for face-to-face communication by all 
generations and the situation is sustainable. 


6b 8“ Threatened The language is used for face-to-face communication within 
all generations, but it is losing users. 


7 Shifting The child-bearing generation can use the jangunga among 
themselves, but it is not being transmitted to children. 


8a Moribund The only remaining active users of the language are members 
of the grandparent generation and older. 


8b Nearly Extinct The only remaining users of the language are members of the 
grandparent generation or older who have little opportunity 
to use the language. 


9 Dormant The language serves as a reminder of heritage identity for an 
ethnic community, but no one has more than symbolic 
proficiency. 


10 Extinct The language is no longer used and no one retains a sense of 
ethnic identity associated with the language. 


Ang pinakahuling pagsusuti sa Sambal Tina bilang wikang level 7 ay nangangahulugan 
na wala nang transmisyon ang wika mula sa henerasyong nag-anak patingong batang 
henerasyon. Ayon sa Ethnologue (2022), paminsan pa itong ginagamit ng kabataan,o mga  tin- 
edyer, kung hindi tumutuloy sa mas mataas na antas ng edukasyon ngunit halos hindi na 
sinasalita ng mga bata. Samantala, ginagamit pa ng matatanda ang Sambal Tina sa lahat ng 
domeyn tulad ng komersiyo at paminsan sa mga aktibidad panrelihiyon at politikal na 


pangangampanya (Eberhard, Simons at Fennig 2022). 


Ayon kay Grenoble (2021), ang penomenon ng language shift ang pinakanagdudulot 
ng panganganib ng wika at nagaganap ito pag tumigil nang gamitin ng isang speech community 
ang kanilang wikang ninuno para lumipat sa, kadalasan, mas popular na wika. Kung kaya 


naman, tulad ng interaksiyon ng mga species, may mga modelo na tumatanaw sa language shift 


bilang isang kompetisyon sa pagitan ng mga speech community (Kandler and Steele 2017). 
Ipinagpapalagay rin na ang language shift ay kaugnay ng mga panlipunang salik gaya ng mga 


historikal na pangyayari, ugaling pangwika, ideolohiya, atbp. (Grenoble 2021). 
Pangalan ng Wika 


Ang wikang tampok sa pag-aaral na ito, na kilala rin bilang simpleng Sambal, ay 
tatawaging Sambal Tina. Bagama't sinasabi sa Ethnologue (2022) na nakakainsulto para sa speech 
community ang terminong Sambal Tina, napag-alaman kong lipas na nosyon na ito at hindi na 
nagdudulot ng di-kanais-nais na reaksiyon batay sa mga kamag-anak kong L1 ispiket. 
Katutubong salita ang #ma' para sa sabstans na ginagamit bilang pangkulay ng tela atbp. at 
ginamit na metafor para sa laksang panghihiram mula sa Espanyol ng naturang varayti, 
kompara sa Sambal Botolan. Kung kaya naman, sinasabi ring nagmula ang katawagang ito sa 
mga taga-Botolan (Goshnick 1989). Bagama't mayroong mataas na mutual intelligibility (70%) 
ang dalawang varayti ayon sa Ethbnologue (2022), itinuturing nang magkahiwalay na wika ang 


mga ito. 


Kung gayon, sa kabila ng nasabing paniniwala, Sambal Tina ang pinili kong termino 
para sa pag-aaral na ito, gaya ng mga ibang umiiral na kamakailang tiserts (tingnan Elgincolin, 
Goschnick at Elgincolin 1988, Torres 2019, Orellana 2021) para makaiwas sa kalituhan. 


Gayundin, sang-ayon ito sa distingksiyon ng endonym at exonym sa taksonomiya ng mga wika. 


| “bleach” 


Demogtrapiya 


Ang mga ispiker ng Sambal Tina ay pangunahing mula sa etnolingguwistikong grupo 
na Sambal (tinatawag ding Sambali o Zambal). Pangunahing matatagpuan ang mga ispiker nito 
sa limang munisipalidad sa hilaga ng Zambales: Iba, Palauig, Masinloc, Candelaria, at Sta. Cruz, 
at sa munisipalidad ng Infanta sa Pangasinan (Elgincolin, Goschnick at Elgincolin 1988). 
Bukod pa tito, sinasalita rin ito sa kanlurang hanggahan ng lalawigan ng Tarlac at Panitian 


village sa lalawigan ng Palawan (Eberhard, Simons at Fennig 2022). 


Ayon sa 2010 Census of Population and Housing, may 27,286 sambahayan na “Zambal” ang 
pinakaginagamit na wika sa bahay, kung saan ipinagpapalagay na magkasama sa bilang ang 
Sambal Tina at Sambal Botolan. Samantala, ayon sa mga hindi pa naisapanahong” survey, 
sinasalita ang Sambal Tina ng humigit-kumulang 70,000 ispiker (Elgincolin, Goschnick at 


Elgincolin 1988, Eberhard, Simons at Fennig 2022). 


2 “updated” 


Figyur 3. Mapa ng mga wika sa Hilagang Pilipinas mula sa E/brologue (2022) 


NORTHERN 
PHILIPPINES 
Language Families 


[ED] central Luzon 


[___] Grester Central Philippine 
[071] Northern Luzon 
[1] ether Malayo-Potynes ian 


Dyenetik na Afiliasyon 


Ang Sambal Tina ay kabilang sa mga wikang Austronesian, gaya ng mga wika ng 
Pilipinas, sa subgrupo ng mga wikang Sambalic kasama ng Abellen, Ayta Ambala, Ayta Mag- 
antsi, Ayta Mag-indi, Ayta Magbukun, Bolinao, at Sambal Botolan (Eberhard, Simons at 


Fennig 2022). Ayon kay Walton (1979), napapabilang ang Sambal sa central Philippine 


languages at gayundin sa Efbnologue (2022) sa klasipikasyong Central Luzon. Gayumpaman, 
ayon kay Goschnick (1989), maituturing itong parte ng northern Philippine languages dahil sa 
pagkakatulad ng Sambal sa mga ito. Interesanteng katangian ng mga wikang Central Luzon 
ang mutasyon ng Proto-Malayo-Polynesian *R patingong glayd na /j/, imbes na ang tatlong 


karaniwang katinig sa RGH Law (Himes 2012, Conant 1911). 


Figyur 4. Central Luzon Group batay sa Erbrologue (2022) at Reid (2017) 


Central Luzon Group 


po” sf. 


Pampangan Sambalic 


ps 


Ayta Sambal 


Ayta Abellen Sambal Tina 


Ayta Ambala Sambal Botolan 
Ayta Magbukun Bolinao 
Ayta Mag-antsi 


Ayta Mag-indi 


Sistema ng Pagsulat 


Gaya ng kalakhan ng mga wika ng Pilipinas, gumagamit ang Sambal Tina ng alpabetong 
batay sa Latin-iskrip. Sa mga lumang riserts sa Elgincolin, Goschnick, at Elgincolin (1988) at 
SIL International (1988), ginagamit na wika ang ortograpiyang hinawig sa wikang pambansa, 
ngunit may tatlo lang na ortograpikong patinig. Alinsunod sa diwa nito, ang mga pangungusap 
na malalahok dito ay itatranskrayb sa nilikha kong probisyonal na ortograpiyang may 
impluwensiya ng programang armonisasyon?. Mainam na bigyang-priyoridad ang pagiging 


episyente ng ortogtrapiya--kaysa emblematic function—sa anumang nanganganib na 


3 “harmonization” 


katutubong wika sapagkat madaling maitutulay ang pagtuturo ng literasi sa L1 patungong 
Filipino, o vice versa (Almario 2018). Gayundin, may bentahe ang pagkakatulad ng ortograpiya 
sa dominanteng wika—sa kasong ito, ang wikang pambansa—kung nais ng isang ispiker ng 


dominanteng wika na matuto ng isang nanganganib na wika (Seifart 2006). 
Pahayag ng Problema 


Sapagkat nabibilang ang Sambal Tina sa mga wikang kulang-sa-dokumentasyon at 
nanganganib maglaho, nilayon ng papel na ito na matugunan ang pangunahing problema na 


“Ano ang mga katangiang ponolohikal, morpolohikal, at pangsintaktika ng Sambal Tina?” 


Para naman tugunan ang nasabing problema ng pag-aaral, binuo ang mga 


sumusunod na tanong ng riserts: 


1. Ano-anong mga ponema ang nasa imbentaryo ng Sambal Tina at ano ang 


mga ponolohikal na prosesong nagaganap dito? 


2. Ano-anong mga panlapi at/o morpolohikal na proseso ang ginagamit sa 


Sambal Tina para mapabilang ang salita sa isang kategoryang pangsintaktika? 


3. Paano nabubuo ang iba't ibang uri ng pangungusap at mga transpormasyon 


nito sa Sambal Tina? 
Layunin ng Pag-aaral 


Ang pag-aaral na ito ay isang pagtatangka na bumuo ng komprehensibong deskripstyon 
ng Sambal Tina na nagdidiskas kung paano gumagana ang gramat nito sa antas ng ponolohiya, 
morpolohiya, at sintaks mula sa heneratibong pananaw. Gayundin, nilalayon ng iskets na ito 
na mag-ambag sa pagpapalalim ng pagkaunawa sa mga kulang-sa-dokumentasyong wika ng 


Pilipinas para maging katiwa-tiwalang sanggunian sa riserts ng mga iba pang linggwist. 


10 


Gayundin, hinahangad dito na maipalabas ang mga yunik na katangian ng Sambal Tina na 


nagpapaiba rito mula sa Tagalog, na karaniwang hambingan, at mga ibang wika ng Pilipinas. 


Kahalagahan ng Pag-aaral 


Bilang gramatikal-iskets, ang pag-aaral na ito ay magsisilbing dokumentasyon ng isang 
malapit nang manganib na wika. Gayundin, sapagkat isang kalipunan ng datos, inaasahan na 
mapagbatayan ito sa hinaharap ng mga materyales sa pagtuturo ng Sambal Tina, gaya ng 
inklusyon nito sa programang Mother Tongue-Based Multilingual Education [MTB-MLE] o 
para sa tiserter na lilikha naman ng mas komprehensibong patnubay gaya ng reference 
grammar. Higit pa tito, ang pagkilala na mayroong gramat ang lahat ng wika ay karaniwang 
nagsisilbing inspirasyon para kilalanin ng mga ispiker ang kahalagahan ng kanilang wika at 


kung gayon, maaaring maisakasangkapan pata kontrahin ang language shift. 


Saklaw at Delimitasyon 


Ang pag-aaral na ito ay isang singkronikong deskripsiyon ng Sambal Tina sa anyo ng 
iskets na sasakop sa lahat ng sangay ng wika. Gayundin, partikular na icelisit ang datos ng pag- 
aaral sa dayalek nito na matatagpuan sa bayan ng Palauig, Zambales batay sa mga informant 
na magmumula sa Liozon dahil doon naninirahan ang aking mga kamag-anak na L1 ispiket. 
Depende sa kanilang availability, at sa mga di-inaasahang testriksiyon ng pandemya sa 
hinaharap, isinagawa ang elisitasyon nang in situ, face-to-face sa ibang lokasyon, o sa isang 


online conferencing platform. 


11 


Figyur 5. Lokasyon ng Palauig (wikipedia.org) 


Depinisyon ng mga Termino 


Para sa higit na malinaw na pagkakaunawa sa mga terminong gagamitin sa pag-aaral, 
binigyan ng operasyonal na depinisyon ang sumusunod batay sa mga kasunduan sa larang ng 


lingewistiks: 


e absolutibo - kaukulan ng mga simuno ng pandiwang intransitibo o layon ng 


mga pandiwang transitibo 


e aktor — gampaning tematiko ng entidad na nagsasagawa ng aksiyon 


e. ergatibo - kaukulan ng simuno ng pandiwang transitibo 


e henetibo - kaukulang naghahayag ng pag-aari 


e. motpema - pinakabasikong yunit ng kahulugan 


12 


obliko — kaukulan na naghahayag ng patapyas na diwa dahil sa pang-ukol 


pandiwa - kategoryang pangsintaktika na nagpapakita ng aksiyon at 


nababanghay 


panganganib ng wika -- estado ng wika kung saan hindi na ito vigorous, i.c. 


nasa level 6b-10 ng EGIDS scale 


pangngalan - kategoryang pangsintaktika na naghuhudyat ng entidad o 
abstraksiyon 


panghalip - kategoryang pangsintaktika na pamalit sa pangngalan 


pangungusap - malayang sugnay o parirala na karaniwang may simuno ngunit 


may mga pagkakataong wala nito 


pantakda - kategoryang pangsintaktika na nagtatakda ng teperensiya sa isang 


pangngalan 


panturing - kategoryang pangsintaktika na nagpapakita ng katangian ng isang 


pangngalan o pandiwa. 


parametro - hilera ng mga unibersal na katangiang may binatyong halaga na 


tinatakdaan depende sa wika 


ponema - makabuluhang tunog sa isang partikular na wika 


tema - gampaning tematiko ng entidad na tumatanggap o pinagsasagawaan 


ng aksiyon 


tunog-wika — mga tunog sa isang wika sa ponetikong antas, i.e., hindi ponema 


13 


unibersal na gramar [UG] - unibersal na freymwork ng lahat ng mga wika sa 


mundo na may nakapirming mga prinsipyo at mga tinatakdaang parametro 


wika ng Pilipinas - katutubong wika sa Pilipinas, i.e. may dyenetik na 


afiliasyon sa mga karatig-wika sa pamamagitan ng parehong ninunong wika 


14 


Tsapter II. Freymwork ng Riserts 


Ribyu ng Kaugnay na Literatura 


Kagaya ng mga Sambalic na karatig-wika nito, ang Sambal Tina ay maituturing na 
kulang-sa-dokumentasyon kung titingnan ang limitadong lawas nito ng mga pag-aaral. 
Mahalaga, kung gayon, ang pagribyu sa kaugnay na literatura para madetermina ang mga 
naimbestigahan nang paksa at mga guwang sa kaalaman. Sa tsapter na ito, ididiskas ang i) mga 
nagdaang riserts kaugnay ng Sambal Tina, partikular sa mga historikal na batis, mga 
deskripsiyon ng sangay ng wika, at pati it) mga gramatikal-iskets pata sa ibang wika ng Pilipinas 


na makakatulong sa analisis. 


Sa ganitong paraan, ilalatag ko ang mga naturang pag-aaral sa layuning magbigay ng 
maiksing kasaysayan ng Sambal Tina na tutukoy sa mga development na matagumpay nang 
napunan sa antas na sangay ng wika. Samantala, sa paglalahok ng mga pag-aaral sa mga ibang 
wika ng Pilipinas, nilalayon naman na lumikha ng balangkas ng mga gawaing pangteoretikal- 
lingewistiks sa bansa, lalo na mula sa mga kontemporanyong linggwist, para magsilbing gabay 


sa pagbuo ng tiserts na ito. 


Nakaayos ang mga ito sa paraang kronolohikal at nakahati alinsunod sa dalawang 
nabanggit na klasipikasyon sa itaas kung saan pinagsama-sama sa bawat isa ang magkakaibang 


uri ng papel (tesis na andergradweyt, papel pangkumperensiya, term-peyper, atbp.). 


15 


Mga Pag-aaral sa Sambal Tina 


Bagama't maituturing pa ring kulang-sa-dokumentasyon vis-a-vis mga mayoryang wika 


na palaging tampok ng mga pag-aaral, may ilan na ring paunang pagsusuri sa wikang ito. 


Unang signifikant na pag-aatal hinggil sa wikang ito ang English-Tina Sambal-Pilipino 
Dictionary nina Elgincolin, Goschnick at Elgincolin (1988). Ang librong ito ang pinakaunang 
diksiyonaryong nilimbag ng dating SIL para sa Sambal Tina at kasalukuyang nag-iisang 
diksiyonaryo para sa naturang wika. Sa tekstong ito rin unang ipinakilala sa tulong ng SWP ang 
bagong ortograpiya para sa wikang ito na kahawig ng palatuntunan sa Pilipino, ang dating 
wikang pambansa. Wala itong mga entri ng islang at arkaikong salita. Intensiyon ng mga awtor 
na magsilbi itong sanggunian para sa mga estudyante at mga nais matuto ng Sambal. Samantala, 
walang nabanggit hinggil sa mga metod ng pagkalap sa mga entring Sambal Tina, gayumpaman, 
mahihinuha na ang mga awtot ay ispiker ng wika dahil sa pambungad. Dahil sa pag-iral nito, 
nakatulong bilang dagdag na reperensiya sa pagkompleto ng listahan ng salita para sa Sambal 


Tina. 


Sumunod ang Tina Sambal Basic Clauses ni Torres (2019) na nakafokus sa pagdisktayb 
ng mga pangunahing sugnay sa Sambal Tina, kapuwa verbal at di-verbal. Ang mga di-vetbal 
na sugnay ay maaaring maging pangngalanin, pang-utiin, pangmayroon, pang-ukulin, at 
panglunan, habang ang mga verbal na sugnay ay maaating intransitibo o transitibo. Sa ilang 
bahagi dito, kinokompara ang Sambal Tina sa mga ibang wika ng Pilipinas na Ilokano, Ibanag, 
at Pangasinan. Kabilang sa diskasyon ng mga pangngalanin ang paunang deskripsiyon ng mga 
morpolohikal na katangian ng wika tulad ng bilang, pluralisasyon, gender, at panghihiram. 
Gayundin, may simple itong deskripsiyon ng mga pandiwa na humapyaw sa fokus, transitivity, 


aspekto, at mga klase ng pandiwa. Gayumpaman, bagama't walang anumang indikasyon ng 


16 


mga ginamit na metod at kahit mga espesipikong teorya na gumabay sa riserts, mahihinuha 
ang impluwensiya rito ng batay-sa-Ingles na pagsusuri. Ang bahagi ng papel ko hinggil sa 
sintaks ay nagsilbing muling-pagsusuti ng mga sugnay ng wika pati ang mga transpormasyong 
nagaganap, na batay naman sa heneratibong sintaks. Natiba rin ang aking papel dahil sa mas 
detalyadong deskripsiyon ng morpolohiya ng Sambal Tina alinsunod sa mas kontemporanyong 
analisis sa linggwistiks sa Pilipinas na nagsasaalang-alang sa tipolohikal na kakanyahan ng mga 


wika ng Pilipinas. 


Panghuli, ang Ang Fonoloji ng Tina Sambal ni Orellana (2021) ay nakafokus sa 
pagdiskrayb ng ponolohiya ng Sambal Tina para lumikha ng imbentaryong ponemiko. 
Gumamit ito ng datos mula sa isang 200-salitang Swadesh list, popular na listahan sa 
lingewistiks para sa mga unibersal na konsepto, bilang eliciting material para sa isang 
katutubong ispiker na informant. Natuklasang may 20 ponema ang wika: 16 katinig at 4 patinig, 
kasama ang haba ng patinig na fonemik din. Walang indikasyon ng mga espesipikong teorya 
na gumabay sa riserts ngunit may pagbanggit ng pares-minimal. Gumamit ang tisertser ng 
messaging app para tumanggap ng mga rekording mula sa informant kung saan maaaring 
ipagpalagay na tradisyonal ang analisis na ginawa, i.c., walang ginamit na speech analysis 
software. Ang bahagi ng pag-aaral ko hinggil sa ponolohiya ay nagsilbing muling-pagsusuri ng 
mga ponema sa Sambal Tina para matukoy kung ganap talagang naiiba ang mga ito sa Tagalog, 


gaya ng ipinagpapalagay tito. 


17 


Mga Deskripsiyon ng Ibang Wika ng Pilipinas 


Karaniwang ginagawa pata sa mga minoryang wika ang pagbuo ng gramatikal-iskets 
lalo kung may kakapusan ng mga pag-aaral hinggil dito. Kaya naman, marami-rami na ring 


naisulat na ganito pata sa mga wika ng Pilipinas. 


Isang halimbawa ang A Grammatical Sketch of Botolan Sambal ni Antworth (1979) na 
nagfokus sa pagbuo ng komprehensibong deskripsiyon ng Sambal Botolan na sinasalita sa 
munisipalidad ng Botolan sa Zambales. Ang mga analisis nito ay inspitado ng A Tagalog 
Reference Grammar nina Schachter at Otanes (1972). Ito ang pinakalumang gramatikal-iskets sa 
isang wikang Sambalic. Naglalaman ito ng mga tsapter sa ponolohiya, morpolohiya, sintaks, at 
kohesyon. Samantala, ang tsapter nito sa morpolohiya ay nakatuon sa mga nominal, pang-uri, 
at pandiwa. Wala itong pagbanggit ng teoretikal na freymwork kaya mahihinuha na eklektiko 
ang aprowts. Dahil sa pagkakahawig ng Sambal Botolan sa Sambal Tina, naisipan na gawin 


itong reperensiya sa mga punto ng kaibahan at pagkakatulad nilang dalawa. 


Sa mas kamakailan naman, ang A Grammatical Sketch of Masbatenyo ni Rosero (2011) ay 
nagfokus sa pagbuo ng komprehensibong desktipsiyon ng Masbatenyo, isang Central- 
Philippine Bisayan language na sinasalita sa mga isla ng Masbate at ilang bahagi ng Sorsogon. 
Maituturing itong kulang-sa-dokumentasyon hindi tulad ng mga karatig-wika nito. Para sa 
teoretikal na freymwork nito, ginamit ang discourse-functional linguistics na nakasentro sa 
datos mula sa obserbasyon ng aktuwal na diskors, sa halip na mga artipisyal na sampol, kalakip 
ang ergatibong analisis at dulog sapin-sapin. Nahahati ito sa limang tsapter, i) pangkalahatang 
impormasyon sa wika, it) imbentaryong ponemiko ng wika, ponotaktika at mga pagbabagong 
morpoponemiko sa wika, iit) mga katangiang pangbalangkas at distribusyonal ng mga 


kategoryang pangsintaktika, tv) estrukturang sugnay at mga gramatikal-patern. Para sa sarili 


18 


kong pag-aaral, ginamit na reperensiya ang diskusyon nito ng pandiwang pangkalagayan* mula 


sa tsapter ng morfosintaks. 


Gayundin, ang Isang Iskets ng Morfosintaks ng Wikang Bolinao ni Allado (2014) ay nagfokus 
sa pagbuo ng komprehensibong deskripsiyon ng Bolinao, isang wika na pangunahing sinasalita 
sa mga munisipalidad ng Bolinao. Walang espesipikong mga teotya na tinukoy ang awtot kung 
kaya maipagpapalagay na gumamit ng eklektikong aprowts. Binubuo ito ng ponolohiya, mga 
panlaping derivesyunal at infleksiyonal, at mga estruktura ng pangungusap. Nagmula ang datos 
nito sa mga maikling kuwento na nakasulat sa Bolinao. Marahil bunsod ng mga limitasyon ng 
risertser, hindi ito gumamit ng mga program pata sa pagsusuri ng mga ponema sa Bolinao, 
kundi binatay lang sa pandinig tulad ng mga tradisyonal na analisis o mga asampstyon base sa 
ortograpiya. Para naman sa morpolohiya nito, gumagamit din ito ng tradisyonal na paraan kung 
saan itinuturing na iisang panlapi ang laguhan. Kapuwa mula sa subgrupo ng mga wikang 
Sambalic ang Bolinao at Sambal Tina kung kaya nireperensiya tin ang iskets na ito sa sarili 


kong mga pagsusuri. 


Sa Amplifying Small Voices: A Grammar Sketch of Manide naman, nagfokus si Doroja 
(2017) sa pagbuo ng komprehensibong deskripsiyon ng eponymous na wikang sinasalita ng 
etnolingguwistikong grupo na Manide sa Camarines Norte na may 4,000 miyembro. Binubuo 
ito ng imbentaryong ponemiko, mga proseso sa pagbuo ng salita, at estrukturang sugnay. 
Naglalaman din ito ng mga suhestiyon pata sa ortograpiya. Gumagamit ito ng ergatibong 
analisis kasama ng morphosyntactic alignment, headedness principle, at dulog sapin-sapin. 
Dahil sa mga restrikstyon ng National Commission on Indigenous Peoples [NCIP], isang 


informant lang ang nainterbiyu para sa pag-aatal na ito. Natukoy na ang Manide ay may 18 


4 “stative vetb” 


19 


segmental na ponema, 15 katinig at 3 patinig, kung saan fonemik din ang diin. Sang-ayon sa 
pag-aaral na ito, maaaring maging katanggap-tanggap ang pagkakaroon ng kakaunting bilang 
ng informant, dahil sa problema ng availability sa sarili kong riserts bunsod ng mga kalagayang 


pampandemya. 


Sumunod, ang A Grammatical Description of Isarog Agta (Katubung) and Some Notes on 
Language Endangerment and Extinction ni Imperial (2018) ay nagfokus sa pagbuo ng 
komprehensibong deskripsiyon ng Isarog Agta, isang wikang level 8b (halos extinct) sa 
Camarines Sur malapit sa Mt. Isarog. Ipinepresenta ng risertser ang imbentaryo ng mga tunog, 
pangkalahatang proseso sa pagbuo ng salita, at basikong estruktura ng sugnay gamit ang 
discourse functional linguistics, ergatibong analisis, dulog sapin-sapin. Natukoy na may 19 
ponema, 16 katinig at 3 patinig, ang Isarog Agta kung saan fonemik din ang diin. Patungkol sa 
morfosintaks, may pagkakatulad ang wika sa Ayta Magbukun, Manide, Masbatenyo, at Asi 
Bantaonan. Pinagbatayan ng mga konsepto sa sarili kong pag-aaral ang tsapter nito ng 


ponolohiya at ang lakip nitong seksiyon para sa ortograpiya. 


Sa kabilang banda, ang librong Morpolohya ng Filipino ni Cefia (2020) ay inisyal na 
isinapanahong deskripsiyon ng morpolohiya ng Filipino alinsunod sa kontemporanyong teorya 
sa linggwistiks. Nilimitahan ito sa mga kategoryang pangsintaktika na pandiwa, pang-uri, at 
pangngalan. Naglalaman ang libro ng batay-sa-ebidensiyang analisis sa proseso ng halawan at 
mga bagong pagtanaw sa iba pang konseptong morpolohikal. Kahawig nito ang Sintaks ng 
Filipino (2012) ng parehong awtor na tumalakay naman sa iba't ibang uri ng parirala sa Filipino 
gamit ang X-bar theory. Bumabase ang dalawang ito sa idealisasyon ni Chomsky (1965) sa 
pagturing sa datos. Tinularan sa aking papel ang imbestigatibong aprowts ng pag-aaral na ito 


lalo na sa mga panlapi at gayundin, pagbabatayan ng mga konseptuwalisasyon, tulad ng 


20 


pagtanaw sa Tagalog sa mga deskripsiyon ng ibang wika ng Pilipinas. Higit pa rito, pinagkunan 
ito ng mga terminolohiya para sa mga pundasyonal na konsepto bilang pangunahing batis 


ngayon sa morpolohiya at sintaks. 


Ang A Grammatical Sketch of Paranan ni Aquino (2021) naman ay nagfokus sa pagbuo 
ng komprehensibong deskripsiyon ng Paranan na napapabilang sa Northeastern subgrupo at 
sinasalita sa Palanan, Isabela province ng mga di-Agta. Nahahati ito sa tatlong bahagi: i) ang 
ponolohiya na may imbentaryong ponemiko ng wika, mga tuntunin at deribasyon, at 
akustikong analisis ng vowel space, ti) ang morpolohiya na patungkol sa mga fityut at proseso 
sa mga kategoryang pangsintaktika na pangngalan, panghalip, modifayer, pandiwa, at 
pangatnig, at iii) ang sintaks na nakatuon sa basikong sunuran ng konstityuwent, di-verbal na 
pangungusap, walang-simunong pangungusap, at pragmatically-marked clauses. Gumamit ito 


ng Basic Linguistic Theory [BLT] para sa teoretikal na freymwork. 


At ang pinakabago, ang A Grammatical Sketch of Pandan Bikol ni Villegas (2022) ay 
nagfokus sa pagbuo ng komprehensibong deskripsiyon ng Pandan Bikol, isang dayalek ng 
Northern Catanduanes Bikol na sinasalita sa Catanduanes, Bicol. Pangunahin nitong nilayon 
na idiskrayb ang imbentaryo ng mga ponema, mga morpolohikal na proseso sa pagbuo ng 
salita, at mga estrukturang pangsintaktika ng Pandan Bikol batay sa pasulat at pasalitang wika. 
Gumamit ito ng BLT para sa teoretikal na freymwork. Tulad nito, ang sarili kong pag-aaral ay 
dumulog din sa paghahalintulad ng Sambal Tina sa mga ibang wika ng Pilipinas, partikular sa 


pagpapaliwanag ng mga prosesong ponolohikal at morpolohikal. 


Kongklusyon 


Sa ribyung ito, mapapansin ang pagkakatulad ng mga pag-aaral sa dokumentasyong 


pangwika hinggil sa ginamit na mga metod at teorya. Una, lahat ng mga modernong linggwist 


21 


ay kumikiling sa dulog sapin-sapin sa halip na ang tradisyonal na analisis. Pare-pareho ring 
kinikilala ng mga ito ang pre-categoriality ng ugat sa mga wika ng Pilipinas kung kaya mahalaga 
ang pagsusuri ng sistemang panlapi at mga fangsyon ng bawat isa. Higit pa tito, may 
impluwensiya sa mga deskripsiyong ito ang mga riserts sa Tagalog at pinangkokompara sa 
estruktura ng bawat tampok na wika ng Pilipinas bunsod ng pagiging magkakapatid ng mga 
wikang ito, dagdag pa ang kalagayan na may malalim nang lawas ang Tagalog dahil sa pagiging 
wikang pambansa. Gayumpaman, may pagkakaiba ang mga ito sa pangunahing teoryang 
lingguwistiko kung saan may ilang gumagamit ng discourse-functional linguistics, 


Chomskyanong heneratibismo, BLT, at eklektikong paraan. 


Panghuli, napag-alaman din dahil sa ribyu na wala pang umiiral na gramatikal-iskets 
para sa Sambal Tina na sumasaklaw sa lahat ng mga sangay nito kung kaya naman angkop na 


maging paksa ng aking pag-aaral. 


Teoretikal na Freymwork 


Lalamanin ng seksiyong ito ang diskasyon ng teoretikal na framework ng pag-aaral. 


Unibersal na Gramar 


Ipinagpapalagay ni Chomsky (1965) na likas sa tao ang kapangyarihang pangwika dahil 
sa isang unibersal na gramat sa isip ng tao na nagpapaubra sa pagtamo ng wika. Lakip nito, 
pinaniniwalaan sa ilalim ng aprowts na Prinsipyo at Parametro na mayroong mga unibersal na 
prinsipyo sa lahat ng wika sa mundo, samantala, mayroon ding mga unibersal na parametro 


para sa varyasyon na siya namang pinupunan ng halaga batay sa wikang tinatamo (Cook at 


22 


Newson 2007, Nolasco at Cefia 2013). Kinikilala sa riserts na ito ang eksistensiya ng mga 


prinsipyo at parametro na susubuking tuklasin ang katumpakan batay sa Sambal Tina. 
Idealisasyon 


Ayon kay Chomsky (1965), pangunahing pinagbabatayan ng pag-aaral sa 
teoryang lingguwistiko ang huwarang” ispiker /tagapakinig, i.e., isang taong perpekto 
ang paggamit at pagkakaalam sa kaniyang wika. Pinapadali nito ang analisis dahil sa 
kawalan ng mga naiibang anyo na idinulot lang ng mga obstruksiyon tulad ng mga 
pisikal na impluwensiya at hindi talaga bahagi ng wika. Magiging mas komplikado ito 
kung ikokonsidera pa ang mga naturang aksidental na sambit, kung kaya mas mainam 
na repleksiyon ng kompitens ang huwatang datos (Cefia 2020). Sa pangkalahatan, ito 
ang prinsipyong gagabay sa pag-aaral na ito kung saan ang datos lang na matitiyak na 
gramatikal ang ilalahok (sa halip na pagsasaalang-alang sa natural na diskots) sa 
layuning mabuo ang imahe ng huwarang Sambal Tina. Kung gayon, masasabing 
kinikilala ng aprowts dito ang mga palagay ng heneratibong gramar at makakakita ng 


mga katangian nito sa pagsusuti. 
Halawan 


Samantala, para sa pagtukoy ng mga komponent ng morpolohiya, ang pagturing sa 
mga konsepto ng paghalaw sa mga salita ay gagabayan ng Paz, Hernandez, at Peneyra (2003), 
Nolasco (2011), at Cefia (2020). 

Sa mga wika ng Pilipinas, tumutukoy ang isang “salita” sa 1) ugat, na nagpapahayag ng 


basikong leksikal na kontent, ii) ugat na may isa o higit pang panlapi, o iti) isang partikel. Ang 


5 “ifeal” 


23 


mga salita ay nagmumula sa pormasyon ng mga morpema na basikong yunit ng kahulugan sa 
pamamagitan ng pagkabit ng panlapi sa ugat. Maaaring makita sa mga anyo na ugat, proseso, 


o panlapi ang isang morpema. 


Ang mga iba pang leksikal-aytem ay ang panlapi at partikel. Ang panlapi ay isang 
morpemang nakatali na kailangang ikabit sa ugat o tangkay, maaaring sa unahan (unlapi), sa 
loob (gitlapi), o sa dulo (hulapi). Ang partikel naman ay motpemang malaya na nakakatayo 


mag-isa at hindi nilalapian. 


Pre-categoriality sa mga Wika ng Pilipinas 


Nakapaloob naman sa pagturing sa mga salita ang nosyon ng pre-categoriality. 
May umiiral na konsensus sa pagiging pre-categorial (walang intrinsikong 
kinabibilangan na kategoryang pangsintaktika) ng ugat sa mga wika ng Pilipinas, 
pangunahin sa dahilang natutukoy lang ang kategoryang pangsintaktika ng isang salita 
kapag nalapian na o ginamit sa pangungusap (Nolasco 2011). Ayon kay Foley (1998), 
nagmumula ito sa kawalan ng estrukturang pang-argumento ng ugat sa mga wika ng 


Pilipinas hindi tulad sa hal. Ingles. 


Isang pansuportang halimbawa mula sa Sambal Tina para sa palagay na ito ang 
ugat tangi “tyak” na maaaring maging pandiwa kapag nilagyan ng aspektong 
imperpektibo “numangi ‘umityak’ o kaya pangngalan kapag nanominalays bilang 


pagtangi “pag-iyak”. 


24 
Dulog Sapin-sapin 


Para sa paghimay ng mga panlapi sa mga makakalap na konstruksiyon at 
pagtatalaga ng kahulugan o fangsyon nito, gagamitin ang dulog sapin-sapin” na 
popular sa mga kamakailang pag-aaral sa dokumentasyong pangwika. Sa dulog sapin- 
sapin na tinatangkilik sa Nolasco (2011, 2020), ipinagpapalagay na mas mainam para 
sa mga salita sa isang wika ng Pilipinas na suriin batay sa tangkay, sa halip na ang 
tradisyonal na suri-ugat, bilang patong-patong na estruktura. Gayundin, tinutukoy sa 
ganitong analisis na mayroong espesipikong sunuran ang pagkakabit ng mga panlapi. 
Ginamit ni Nolasco (2020) ang halimbawang pinag-aralan na nagmula sa ugat aral at 
kinabitan ng panlaping pag- pata mabuo ang tangkay pag-ara/ na siya namang kinabitan 
ng panlaping -an para maging tangkay pag-aralan bago kabitan sa huli ng -in-. Natiba 
ito kung gayon sa dating pagturing sa parteng panlapi bilang iisang yunit, o ugat ara/ 
at panlaping pinag-...-an. 

Austronesian Alignment 

Lakip ng dulog sapin-sapin, partikular naman sa pagtanaw ng paglalapi sa 
sistemang pandiwa gagamitin ang modelo ng Austronesian alignment. Sa ganitong 
paraan, magiging akyurekyt ang paghimay ng mga bahagi ng pandiwa alinsunod sa 
kakanyahan ng mga wika ng Pilipinas. 

Ayon kay Payne (1997), ang mga leksimang pandiwa ang mga konseptong 
nagtataglay ng pinakakaunting time-stability dahil nagpapahayag ito ng mga 


kaganapan, tulad ng ma-/ok “matulog”, lumpar lumipad, o mamiikap “maglaro”. Sa 


6 “stem-based hypothesis” 


25 


maraming wika, binubuo ang pandiwa ng ugat at mga panlapi para sa sistemang 
panahunan-aspekto-Paraan’ [TAM] (Cefia at Nolasco 2011). Samantala, sa mga wika 
ng Pilipinas, ang halaw na pandiwa ay mula sa ugat na kinabitan ng mga panlapi para 
sa 1) tinig, ti) aspekto, at iti) Paraan (Cefia 2012). May komplikadong morpolohiya ang 
mga wika ng Pilipinas kung saan kodipikado sa mga panlapi ang ugnayan ng pandiwa 
sa mga argumento, kaya mayroon itong sariling klasipikasyon at tinatawag na mga 
wikang “Philippine-type,” kabilang ang mga ibang wikang Austronesian na may 


katulad na sistemang pandiwa (Blust 2013). 


Tulad ng asampsiyon sa Cefia (2020) at Cefia at Nolasco (2011), ipagpapalagay 
rin dito ang pagkakaparehas ng Tagalog sa mga ibang wika ng Pilipinas hinggil sa 


paghalaw ng pandiwa. 


7 “tense-aspect-mode” 


26 


Tsapter III. Metodolohiya ng Riserts 


Disenyo ng Riserts 


Ang riserts na ito ay gagamit ng kuwaliteytib na aprowts at partikular na magsasagawa 
ng etnograpiya. Ang interes sa paradaym ng kuwaliteytib na riserts ay nakadirekta sa mga 
panlipunang realidad, karaniwan sa pagtuklas o diskrayb ng mga penomenon sa lipunan o isang 
aspekto lang ng pamumuhay (Leavy 2014). Gayundin, sa ganitong uri ng pag-aaral, 


pinahahalagahan ang natural na seting bilang mulaan ng datos (Creswell at Poth 2018). 


Ayon sa Creswell at Creswell (2018), inaaral ng risertser sa etnograpikong riserts ang 
mga pinagsasaluhang sosyolohikal na penomenon ng isang umiiral na grupo, kabilang ang 
wika, na karaniwang ginagamitan ng obserbasyon at interbiyu. Bukod pa rito, bihira ang 
etnograpiya na nagsisimula sa isang tiyak na haypotesis, sapagkat nagsasagawa muna ang 
etnograper ng obserbasyon sa partikular na set ng mga aktibidad bago ang pormulasyon ng 
inisyal na haypotesis (Fraenkel, Wallen at Hyun 2012). Gayundin, sa Fraenkel, Wallen, at Hyun 
(2012), binibigyang-diin ang paggamit ng field notes, ang pasulat na teport ng mga obserbasyon 


ng risertser sa daloy ng fildwurk, na kailangang gawing mapagkakatiwalaan at aksesibol. 


Metod ng Riserts 


Koleksiyon ng Datos 


Nakabatay ang riserts na ito sa pagsusuti ng huwarang datos na nagmula sa elisitasyon 
sa tulong ng anim (6) na respondent na L1 ispiker ng Sambal Tina mula sa Liozon, Palauig, 
Zambales. Una, ipinapanood sa kanila ang Pear Film (Chafe 1980), isang 6-minutong pelikula 
na ginagamit sa dokumentasyong pangwika kung saan kailangang isalaysay ng mga respondent 


ang mga pangyayari. Gayundin, nagsagawa ng elisitasyon ng mga salin ng pangungusap at 


27 


pagkompleto ng wordlist para sa Sambal Tina gamit ang template ni Ernesto Constantino na 
isinagawa fin nang real-time para sa posibilidad ng mga pahabol na tanong ng paglilinaw. 
Naganap ang mga ito sa 1) in situ, ii) face-to-face sa napagkasunduang lugar at iti) online sa 
isang video conferencing platform, kung saan naging kumbinyente pata sa risertser at sa 
informant. Ang mga nakuhang rekording ay itinranskrayb ayon sa ortograpiyang nabanggit 


para sa mas madaling pagrereperensiya. 


Figyur 6. Larawan ng in-situ na elisitasyon 


Mga Kalahok 


Para maging partikular ang pag-aaral sa dayalek ng Sambal Tina sa bayan ng Palauig, 
sa pamayanan ng Liozon lang kumuha ng mga informant kung saan permanenteng nakatira 
ang aking mga kamag-anak na ispiker. Tiniyak dito na sila ay mga 1) L1 ispiker ng Sambal Tina, 
ii) naninirahan o nanitahan sa bayan ng Palauig, at iii) nakakapagsalita at litereyt sa Tagalog. Sa 


kanilang mga palayaw, ang mga sumusunod na indibidwal ang lumahok sa riserts na ito: 


ile Dan, edad 48 na pastor 
Ay Ded, edad 50 na pastora 


3. Gin, edad 53 na magsasaka 


28 


4, Lydia, edad 80 na magsasaka 
Si Pot, edad 52 na guro sa elementatya 
6. Tin, edad 41 na magsasaka 
Bukod dito, mula sa ilang taong eksposyur sa mga kamag-anak na nagsasalita nito 
noong kabataan, masasabi na nakadevelop din ako ng passive fluency. Kung kaya, ginagabayan 
din ang pag-aaral na ito ng “intuwisyong pangwika” (tingnan Cefia 2022, 16) tulad ng mga 


ibang linggwist na nagsusuri ng unang wika nila. 


Interpretasyon ng Datos 


Bilang pag-aaral sa mga fityur ng isang wika, gagamitan ito ng deskriptibong analisis 
kung saan ang tisertser mismo ang nakaatas sa pagsusuri ng mga matitipon na pangungusap sa 
Sambal Tina. Gagabayan ito ng mga konseptong nabanggit sa teoretikal na freymwork. 
Pangunahin sa pamamagitan ng dulog sapin-sapin, paiiralin ang siyentipikong pag-iisip pata 
mahimay ang mga komponent ng wika alinsunod sa nakatalagang saklaw para sa pag-aaral na 
ito. Gayundin, ang mga ilalahok lang na sambit sa analisis ay ang mga matitiyak na gramatikal 


o natural, sa layuning makabuo ng huwarang sampol ng wika. 


Konsiderasyong Etikal 


Karaniwang mapanghimasok ang etnograpiya dahil sa pinapaksa nito. Bukod sa 
trabaho ng risertser na maghatid ng akyureyt na tuklas, imperatibo tin ang pagsasaalang-alang 
ng etika sa mga gawaing ito para sa proteksiyon ng informant at pagrespeto sa kaniyang mga 
karapatan. Para makamit ito, sisiguruhin ang pagpapatupad ng mga sumusunod na hakbang: 1) 
malinaw na paliwanag sa informant hinggil sa mga layunin ng pag-aaral, ii) pasulat na permiso 


para sa pagsang-ayon na lumahok sa pag-aatal, kasama ang desisyon sa anonymity, lit) 


29 


disclosure ng mga device na gagamitin sa koleksiyon ng datos, at iv) availability ng mga 


rekording at transkripsiyon sa mga informant. 


30 


Tsapter IV. Resulta at Diskusyon 


Sa tsapter na ito, ilalatag ko naman ang nabuong deskripsiyon sa mga katangiang 
ponolohikal, morpolohikal, at pangsintaktika ng Sambal Tina. Mahahati ang bahaging ito sa 


tatlong subtsapter na 1) Ponolohiya, ii) Morpolohiya, at tit) Sintaks. 


Ponolohiya 

Lalamanin ng subseksiyong ito ang mga katangian ng mga segmental at supresegmental 
na tunog sa Sambal Tina. Ipepresenta ang imbentaryong ponemiko ng wika sa pamamagitan 
ng IPA chart at gayundin, ang mga patern ng kayatiang pantig, at mga pagbabagong 


ponolohikal at morpoponemiko. 


Ponetika 


Ponetikang Artikulatoryo 


Ang ponetikang artikulatoryo ay ang pag-aaral ng palatunugan na nakafokus sa 
pisikal na aparatong ginagamit sa paglikha ng mga tunog-wika, i.c. ang mga organ sa 
pananalita, para matukoy kung alin ang mga tunog na ginagamit sa partikular na wika 
(Huffman 2011). Para bigyan ito ng biswal na representasyon, isa sa mga kinikilalang 
tsart ang Internasyonal na Ponetikong Alpabeto [IPA]. Ang mga simbolong tinakda 
rito ang gagamitin sa buong pag-aaral sa halip na ang Notasyong Ponetiko ng Hilagang 


Amerika [NAPA] na ginagamit ng mga ibang Pilipinong linggwist. 


31 


Figyur 7. Ang Internasyonal na Ponetikong Alpabeto [IPA] 


THE INTERNATIONAL PHONETIC ALPHABET (revised to 2020) 


CONSONANTS (PULMONIC) ©©@© 2020 IPA 
Bilabial |Labiodental| Dental | Alveolar |Postalveolar| Retroflex | Palatal Velar Uvular |Pharyngeal| Glottal 

Plosive p b td td cj kglqea | ? 

Nasal m ng n N, pn Q N 

Trill B FT R 

Tap or Flap Vv fc T 

Fricative pp fv 0a sz|J 3|lsal¢ilxy xF[h S {hf 

fiative 15 

Approximant v a I j uy 

approximant l || 4] L 


Symbols to the right in a cell are voiced, to the left are voiceless. Shaded areas denote articulations judged impossible. 


CONSONANTS (NON-PULMONIC) VOWELS 
Clicks Voiced implosives Ejectives Front Central Back 
Close je yeu uleu 
© Bitabial 6 Bilabial 3 Examples: y \ 
; IY \ v 
| Dental Co Dental/alveolar P” Bitabial i \ 
| , Close-mid eed 9e0——_ ¥ eO 
1 (Postjalveolar f Palatal t Dental/alveolar N \ 
+ Palatoalveolar of Voter k’ vetar : 4 
Open-mid ‘ce 38G 
|| Alveolar lateral... | Cf Uvular S’ Alveolar fricative pea es 34G Ae) 
aen g 
OTHER SYMBOLS \ 
Open are aepd 
AA Voiceless labial-velar fricative GC Z Alveolo-palatal fricatives Where symbols appear in pairs, the one 
to the right represents a rounded vowel. 
W Voiced labial-velar approximant I. Voiced alveolar lateral flap 
Y Voiced labial-palatal approximant 5 Simultaneous J and X SUPRASEGMENTALS 
H Voiceless epiglottal fricative ". Primary stress ' 
Afiricates and double articulations =~ jfouna tifon 
S Voiced epiglottal fricative can be represented by two symbols... 4S kp | Secondary stress 
joined by a tie bar if necessary. 
2 Epiglottal plosive 1 Long er 
" Half-long e” 
DIACRITICS v ng 
Extra-short e 
Voiceless n d Breathy vied bh a Dental t | sce teeth ass 
Voiced $ t Casaky voioed Apical t || Major (intonation) group 
Aspirated th db} Linguolabial Laminal t | Syllable break sie 
More rounded Labialized Ww dq) ~ Nasalized __. Linking (absence of a break) 
Less rounded 9 Palatalized ti di |B Nasal release AGNES AND WORD AOCENIS 
Advanced u Velarized ty dy | ! Lateral release LEVEL CONTOUR 
+ 
ng Ext x HA 
Retracted e Pharyngealized t' d" 7 No audible release ex high: eo A Rising 
| p k Ba 
Centralized 6 Velarized or pharyngealized 1 6 Tim EN Falling 
= 2 High 
Mid "Ig 
Mid-centralized é Raised Ee (JI = voiced alveolar fricative) e 1 e pea 
o e Jo 6 rising 
syllabic n Lowered e B = voiced bilabial approximant) Na bum yy Rising 
i TY e low e falling 
Non-syllabic”  @ _, Advanced Tongue Root @ + Downstep 7 Global rise 
Rhoticity Pa Retracted Tongue Root @ t Upstep Ng Global fall 
k r 


5 
Some diacritics may be placed above a symbol with a descender, e.g. I) 


Ponetikang Akustik 


Ang ponetikang akustik ay ang pag-aaral ng pananalita sa pamamagitan ng 
pagdidiskrayb sa mga pisikal na katangian nito at paggawa ng biswalisasyon nito para 


masuri sa tulong ng mga instrumento tulad ng ispektogram (Jongman 2013). Sa pag- 


32 


aaral na ito, gumamit ng program na Praat para matukoy ang hatian ng mga tunog- 
wika na ginagamit sa Sambal Tina sa mas siyentipikong pamamaraan, partikular sa mga 
patinig kung saan may kasalimuotan pagdating sa mga wika ng Pilipinas. 


Figyur 8. Ispektogram ng salitang “amputihon” 


5.321179 
0.8246: non-modifiable copy af so 


nA 
“mene te = ‘enn “nee nag 


5000 He 


"UN linen 


[PT 


Imbentaryong Ponemiko 


Para maklasifay na ponema sa isang wika ang partikular na tunog-wika, humahanap ng 
mga pares-minimal o dalawang salitang nagkakaiba lang sa isang ponolohikal na elemento. 
Ginagamit ito pata matukoy kung mayroong kontrasting na distribusyon ang mga ito, i.e., hindi 
matatagpuan sa parehong posisyon ang mga tunog-wika, na hudyat ng ponemikong istatus, o 
pagkakaroon ng mental na representasyon. Halimbawa nito ang mga sumusunod kung saan 


kinapalan ang nagkakaibang elemento: 


[ba?.ba?] baba” vs. ['bu?.bu?] buhos 
[2aj.'ti] “saan” vs [paj.'ti] pala” 
[ta'num] tanim. vs [la.'num] “tubig” 


["la.ku?] benta” vs [la."ku?] dami 


Maytoong 19 na ponemang segmental sa Sambal Tina: 16 katinig /p, t, k, b, d, g, m, n, 


9, 1, £, w, j, s, h, 2/ at 3 patinig /a, i, u/. Samantala, ponemang suprasegmental ang diin /'/. 


33 
Mga Patinig 


Tatlo ang ponemikong patinig sa Sambal Tina: /i/ na mataas, paharap, at di-pabilog; 
/a/ na mababa, sentral, at di-pabilog, at ang /u/ na mataas, palikod, at pabilog. Tulad ng mga 
ibang wika ng Pilipinas (Paz 2005), hindi lumilitaw ang patinig sa inisyal na posisyon, kundi, 
laging pinangungunahan ng impit” /2/ bilang onset. Makikita ito sa analisis ng mga segmental 


na tunog. 


Teybol 1. Mga patinig ng Sambal Tina 


Pahatap | Sentral | Palikod 
Mataas 1 u 
Gitna 
Mababa a 


Bagama't nabibigkas ng mga ispiker ang mga tunog-wika na [e] at [o] lalo sa mga bagong 
salitang hiram mula sa Ingles tulad ng Indian mango, walang ponemikong istatus ang mga ito. 


Makikita sa sumusunod ang mga nakalap kong (halos) pares-minimal para sa mga patinig sa 


Sambal Tina: 
1. ['ba.buj] baboy” 5. [Pa paj] banig” 
[bu.'buj] “bibig” [?a.'puj] “apoy” 
2. [bu.la?] bula” 6. [ba.'li] ‘bahay’ 
[ba."la?] “akala” [ba."lu?] “ngunit” 
3. [ha] ‘sa’ 7. ['hu.ka] “suka” 
[hi] ‘si’ [hi.'ka] ‘ikaw’ 


8 “dlottal stop” 


Mga Katinig 


34 


Ang Sambal Tina ay may 16 katinig na mahahati sa mga klasipikasyong artikulatoryo 


na: i) istap [p, t, k, b, d, g, ?]; ii) neysal [m, n, 9], iii) frikatib [s, h]; iv) likwid []]; v) tapik [r], at 


vi) glayd [w, j]. 


Teybol 2. Mga katinig ng Sambal Tina 


Baylebyal | Alvyolar | Paleytal | Alvyopaleytal | Velar Glotal 

Istap p b t d k | g |? 
Neysal m n q 

Tapik NN 
Frikatib s h 
Afrikeyt 

Aproksimant 1 
Glayd W j 


Bagama’t makakarinig ng mga tunog na [tf], [d3], at [f], sa ponetikong antas lang ito na 


resulta ng mga ponolohikal na proseso at walang ponemikong istatus. Makikita sa sumusunod 


ang mga nakalap kong (halos) pares-minimal pata sa mga katinig sa Sambal Tina: 


Diin 


[du.'ka?] “masama” 


[du.'ra?] “dura” 


[ta.'rum] “talim” 11. [buk."lah] tumaga” 
[ta.'Tum] “talong” [buk.'law] lalamunan” 
[ta.'num] “tanim” 

[ja."bi] “gab? 12. [bu.'huj] busog 
[ja.'ti] ‘ito’ [bu.'buj] ‘bibig’ 
[ta.'ka?] ‘tae’ 13. [la."bah] “mabuti 
[ta."ba?] “taba” [la."baj] ‘gusto’ 
[ba."ja?] “baga” 14. [ku?."ku?] ubo” 
[ba.'ta?] baho” [kuh.'kuh] “kuskos” 
['da.?an] luma” 15. [ku?. 'ku?] tubo 
['da.lan] “daan” [gu?.'gu?] kamot” 
[a.'Tuk] “halik” 16. ['tu.ur] tuhod 

[a huk] “usok” [tu'ir] tuwad” 
[du.'na?] lambot” 17. ['ba.buj] baboy 


[ku.'na?] “isda” 


['pu.?ut] “galit? 
['pu.?ul] “sunog” 


10. 


['2a?.luk] “tulog” 
['2a? lun] “ilong” 


[[ba.buh] “gubat” 


Tulad ng mga ibang wika ng Pilipinas, ponemiko ang diin sa Sambal Tina dahil 
nagbabago ang kahulugan ng salita depende sa pantig na diniinan. Makikita sa sumusunod ang 


mga nakalap kong (halos) pares-minimal na may kontrast sa diin: 


36 


1. ["ba.lu] “biyudo’ 4. ["ku.na] ‘sa kaniya” 
[ba."lu?] “ngunit” [ku.'na?] “isda” 

2. ["la.ku?] benta” 5. ['tu.lu?] tulo” 
[la'ku?] dami [tu."lu] “tatlo” 

3. ['hi.ku] “siko” 6. ['ta.ba?] lambat” 
[hi.' ku] “ako” [ta."ba?] ‘taba’ 


Ponotaktika 


Tumutukoy ang ponotaktika sa mga tuntunin sa mga pinahihintulutang sunuran at 


kombinasyon ng mga tunog na partikular sa isang wika. 
Kayariang Pantig 


Ang pantig sa Sambal Tina ay binubuo ng obligatoryong onset at nukleyus, saka 
opsiyonal na koda. Gaya ng nabanggit na, walang pantig sa Sambal Tina na may inisyal na 
patinig sapagkat obligatoryo ang katinig na onset, na isang impit sa tuwing may salitang 


nagsisimula sa titik-patinig. 


Figyur 9. Kayariang pantig ng salitang “angkalngo” 


PANE di #% 
INT ATA 


Matatagpuan sa Sambal Tina ang mga sumusunod na kayariang pantig: 


CV. [pu'?un] “puno 
CVC ['2a2.sa] “isa” 
CCV [kwal kuha? 
CCVC ['sjim.pril “dim 


37 
CVCC _ [bajkj ‘bisikleta’ 


Karamihan ng mga ugat sa Sambal Tina ay daysilabik ngunit may ilan na monosilabik 
tulad ng mga salitang pangkayarian” at ilang ugat na pangpandiwa. Makikita sa sumusunod ang 


mga halimbawa nito: 


Conj [tan] at 
Det [ha] “sa” 
Det [hi] ‘si’ 

Vv [kan] ‘kain’ 
Vv [kwa] “kuha” 
Vv [ku] “punta” 


Interesante ring pansinin na hindi tulad sa Tagalog, karaniwan sa Sambal Tina ang 
pantig na CV? na sumusunod sa pantig na C... hindi tulad sa Tagalog na mayroon lang nito sa 


dulo ng salita. 


[ma.ki? 'ka?] “sumama” 
[2an.ka?.luk] “natutulog” 
[pa?.'mu.ti] “pag-ani” 


Distribusyon ng Katinig 


Batay sa data, natuklasan na matatagpuan ang 16 katinig ng Sambal Tina sa lahat ng 


posisyon sa salita: inisyal, midyal, at pinal. 


Teybol 3. Distribusyon ng katinig sa Sambal Tina 


Inisyal 


Midyal Pinal 


/p/ 


[pu."2un] puno” 


[?aj.'pa?] ‘baba’ 


[Zi.kap] laro” 


9 “function word” 


Kumpol-Katinig 


/b/ [ba?.'ju] bago” [?am.bu?] hindi [2u.'qab] hikab” 
/t/ [tan.'da?] “alam” [la.'tu?] “dating” [?a.'wit] ‘dala’ 
/d/ ['da.lan] “daan” [hin jad.'taw] ‘noon’ ['bu.kid] “bukid” 
/k/ [kwa] “kuha” [buk.'lah] “umaga” [ma.'nuk] ‘manok’ 
/g/ [gul.'pi] marami” ['hu.gat] “sugat” [hab.'wag] ‘saboy’ 
NAVA [2an.'ja] ‘ano’ [ga?.gut] hawak” [ku.'na2] ‘isda’ 
/m/| [ma.'?in] “mayroon” [du.'man] ‘ba’ [ta.'num] “tanim” 
/n/ | [na.ma.?ut] ‘naman’ [um.'nu] “ilan” [nin] ‘ng’ 
/y/ ['na.lan] pangalan” [kal.'gu?] “rinig” [bilan] ‘parang’ 
/c/ [ra.'sun] “dahilan” [ka.'ri?] ‘kaya’ [ba.jar] “bayad” 
/s/ [sum 'bri.ru] [2a?.'sa] ‘isa’ [tik.'lis] ‘basket’ 
‘sumbrero’ 
/h/ [hi'ku] “ako” [ga.'han.ga.'han] [um 'lih] “tawa” 
“pansungkit ng prutas” 
/1/ [la.'wu?] “yata” [la."lu.ma] “iba” [hu.mu.'nul] 
‘susunod’ 
/w/ [wan] ‘sabi’ ['ta.wu] “tao” [ja.'taw] iyon” 
/j/ [jaj] ‘ang’ [paj.'ti] ‘pala’ [la."baj] “gusto” 


38 


Sa pag-aaral na ito, kinikilingan ang pagturing sa dalawang magkasunod na katinig 


bilang kumpol-katinig bagama't tumatawid sa bawnderi ng pantig, basta't lumilikha ng 


malaklaster na tunog sa natural na bigkas. Kalakhan ng mga halimbawang nasa data ay mga 


salitang hiram sa Espanyol. 


39 


Teybol 4. Kumpol-katinig sa Sambal Tina 


/1/ /t/ /w/ /j/ 
/p --- ['pru.tas] ['pwi.di] --- 
/ ‘prutas’ “maaari 
/b [sum 'bri.ru] [hab.'wag] [bjat] “bigat” 
/ “sumbrero” ‘saboy’ 
/d oe pa = ['in.djan 
/ 'mejn.g0] 
“Indian 
mango” 
/t/ --- [tra.'ba.hu] Ur ma 
“trabaho” 
/k | [bisik.'le.ta] --- [kwa] ‘kuha’ --- 
if “bisikleta” 

/m BE pia --- ['mjin.tras] 
ni “samantala” 
/s/ ae ae [pas.'wit] ['sjim.pri] “din” 

‘paswit’ 


Pagbabagong Morpoponemiko 


Sa tagpuan ng mga tunog sa daloy ng pananalita, may mga partikular na kondisyong 


nagdudulot ng mga pagbabago sa tunog na itinuturing na motpoponemiko. 
Asimilasyon 


Asimilasyon ang proseso ng pag-aadap ng isang tunog-wika sa mga katabi 
nitong tunog-wika. May biyolohikal na paliwanag para sa pangyayari ng asimilasyon. 
Sa vocal tract, nag-aabang ang mga organ ng artikulasyon para sa susunod na tunog 
sa daloy ng pananalita kung kaya namomodifay ng susunod na tunog ang unang tunog 
(Schane 1973). Tulad ng Tagalog, nagiging homorganic ang ponemang velar neysal 
/y/ sa dinidikitang tunog-wika kung kaya may mga alofown na [ml], [n], at [9]. 


Maisasatuntunin ito sa ganitong paraan: 


40 
/y/ > [m] / _ [+baylebyal] 
[+istap] 


3 [n] / _ [talvyolat] 
[+istap] 


> [9] / _ sa lahat ng iba pang 
kaligiran 


Kapansin-pansin sa mga pandiwa kung paanong ang panlaping Paraan na -ang- 
ay nagbabago batay sa kinakabitan nitong ugat. Tinatawag na asimilasyong di-ganap 


ang mga halimbawang sumusunod: 


[?an] F [pan] + [puti] = [?am.pa.'mu.ti]  ‘nag-aani’ 
[Pan] + [lu.tu?}] 4 [Pun] = [Pan.lu.'tu.?un] “niluluto” 
[an]. [ka] + [2al'ngu?] = [Pan.kal'yu?] “naririnig” 


Samantala, maoobserbahan din na nakakaltas ang katinig na nadikitan ng [1] sa 
ibang nakalap na salita. Ito ang asimilasyong ganap. Interesante na nagiging [n] din ang 
tunog bagama't nagsisimula sa [h] ang ugat na ha/iw. Maaaring ipaliwanag ito ng 


pagkakaltas sa tunog na [h] bago ang paglalapi. 


[m] + [Pan] + [pas.'tul] = [ma.mas.'tul] ‘magpastol’ 

[m] + [Pan] + [ha.'liw] = [ma.na.'liw] “bumili” 

[m] + [Pan] + [ku.'wa] = [man.'wa] ‘manguha’ 
Heminasyon 


Heminasyon ang proseso ng pagpapahaba sa isang katinig. Sa Sambal Tina, isa 
itong halimbawa ng sandhi dahil nagaganap lampas sa bawnderi ng salita. Dahil sa 
klitisisasyon sa mga panghalip na ipapaliwanag sa bahaging morpolohiya, nagkakaroon 


ng heminasyon ang umpugan ng dalawang identikal na katinig. 


41 


[?a.'nak ku]  “[Pa'na.ku] “anak ko” 
[bin."jan na} “ [bin."jana] 8 “binigyan niya” 
Pagkakaltas 
Para sa mas episyenteng pagbigkas, may mga tunog na nakakagawiang kaltasin. 
Kung hindi dadaan sa paleytalisasyon, maaaring kaltasin ang pinal na tunog ng salitang 


pangnegasyon kai nang walang kahingian sa kaligiran. 
[ka.?i ka] = [kaka] “hindi ka’ 


Gayundin ang nagaganap sa pantukoy na nin at yay kapag naman sumusunod 
sa salitang nagtatapos sa patinig na siyang pinagkakaklitikan nito. Samantala, maaati 


din itong maganap sa panghalip panturong jataw lalo na tuwing nagfafangsyon bilang 


pantukoy. 
[Pi.'nu.li? na jaj] = [Pi 'nulli? naj] “inakyat niya na ang...” 
[am.pa.'mu.ti nin] = [am.pa.'mu.tin] ‘nag-aani ng...” 


[mar).'ga ja.'taw] [man.'ga taw] “mangga iyon” 


Bukod pa tito, may pagkakaltas ding nagaganap sa mga panghalip panturo. 
Nawawala ang unang patinig at nananatili ang onset na impit. Madalas itong maganap 


sa natural na data: 


['kla.si Pa.'rin] = ['kla.si?.rin] “...klase iyan” 
[ha.la'ga ?a.'rin} = [hala'ga?.rin] “...halaga niyan” 
[Pi'ti Pa.'rin] = [Pi'ti?.cin] “...dito niyan” 


Paleytalisasyon 


Maaaring maging tisang tunog na paleytal ang isang istap at glayd sa mabilis na 


pagbigkas. Tumutukoy ito sa paglapit ng punto ng artikulasyon sa tehiyon ng 


42 


ngalangala. Bukod dito, maaari ding maging paleytal na glayd ang patinig na [i] 


partikular sa salitang pangnegasyon ka? nang walang kahingian sa kaligiran. 


[2aj.'ti ja] = [Paj.'tfa] “saan siya” 
['sjim.pri] = [Vim.pri] din” 

[ka.2i ku] = [kaj ku] hindi ko? 
[ka.?i ?inumdih] = [kaj ?inumilih ‘hindi tumawa” 


Ortograpiya 


Iminumungkahi sa riserts na ito ang pag-iwan sa ortograpiyang nakapaloob sa 
Elgincolin, Goschnick, at Elgincolin (1988) at SIL International (1988), at sa halip, paggamit 
ng ortograpiyang mas kahawig ng Filipino alinsunod sa diwa ng armonisasyon ng mga wika ng 
Pilipinas. Kinikilala rito na mas matimbang para sa anumang nanganganib na wika ang 
pagkakaroon ng episyenteng ortograpiya kaysa pangangalaga sa emblematic function na maaari 


sanang ang paggamit lang ng mea titik-patinig na <a>, <i>, at <o>. 


Kung kaya naman, minarapat dito na gumamit ng <u> para sa mga salitang may iisang 
patinig na [u] at sa mga nasa unahang pantig. Kung nasa hulihang pantig naman ito, gagamitin 
ang <o> pati sa mga kasunod pang iterasyon ng tunog na ito. Gayundin, dapat nang tispel ang 
mga salitang hiram mula sa Espanyol na may <e> tulad ng gawi sa maraming wika ng Pilipinas. 
Sa diwang ito, nanindigan din ang pag-aaral na ito sa mga tuntunin ng Ortograpiyang Pambansa 
partikular sa pormal na ispeling ng mga kumpol-katinig, at gayundin, sa paggamit ng mga 
grafemang di-titik sang-ayon sa mga kamakailang ortograpiya ng Komisyon sa Wikang Filipino 
[KWF]. Sa mga ito, ginagamit na ang tuldik-pakupya 2 7 maging sa midyal na impit kung 


postvocalic, gitling naman kung nasa kayariang S?V bago ang kayariang C$, at hindi na 


43 


sinasagisag kung intervocalic. Taliwas ito sa mga kamakailang mungkahi sa ibang gramatikal- 


iskets (Tingnan Rosero 2011, Cefia 2020, atbp.) na gumagamit ng 2'7 mismo bilang titik. 


Makikita sa sumusunod ang halimbawa ng mga nabanggit na tuntunin: 


Teybol 5. Pagbabago sa ispeling 


lalagyan” 


Bigkas Lumang Ispeling Mungkahing Ispeling 
(1988) (2023) 
[Paw.Pa.'nak] “mga bata” <aw-anak> <aw-anak> 
[bu.'yat] ‘lang’ <bongat> <bungat> 
[pu."2un] “puno” <poon> <puon> 
[la.'wu?] “yata” <lawo> <lawo> 
['sjim.pri] “din” <syimpri> <siyempre> 
['pwi.di] ‘maaari’ <pwidi> <puwede> 
['ba?.ju] “bago” <ba-yo> <bayo> 
[pa?.'mi?.ka., Pan] <pa-mi-kaan> <pamikaan> 


Mapapansin sa sumusunod na teybol na halos lahat ng mga titik ay may tumbasang 


isa-sa-isa sa mga ponema maliban sa impit na maaaring isagisag ng tatlong di-titik: 1) sa inisyal, 


6 ii) sa midyal, <->, at iii) sa pinal ang mga tuldik na <*> kung malumi, o <*> kung maragsa. 


Teybol 6. Tumbasan ng Ponema at Ortograpikong Representasyon 


Mga Ponema 


[m] 


[a] | fol | le] 


m 


n ng t 


e/i 


o/u 


Sa ganitong paraan, gagamit ang Sambal Tina ng paimbabaw na ortograpiya (tingnan 


“shallow ortography” sa Seifart 2006) kung saan hindi nilalayon ang pagdevelop ng 


44 


tumbasang ganap na tumpak sa ponetikong antas, tulad ng nakagawian sa maraming wika ng 
Pilipinas. Ipinapayo para sa lahat ng riserts sa hinaharap hinggil sa Sambal Tina na sumunod 
sa ortograpiyang ito. 
Morpolohiya 
Lalamanin ng subseksiyong ito ang mga tuntunin sa pagbuo ng salita sa Sambal Tina. 
Lalamanin din nito ang pagdiskrayb ng mga kategoryang pangsintaktika sa wikang ito nang 
may partikular na fokus sa pandiwa. Ipepresenta ang pagbabanghay ng pandiwa batay sa mga 


panlaping bumubuo sa sistemang tinig-aspekto-panahunan ng wika. 


Morpolohikal na Tipolohiya 

Ang mga ugat sa mga wika ng Pilipinas ay pre-categorial at maaati lang matukoy ang 
kinabibilangan na kategoryang pangsintaktika kapag nilapian na o ginamit sa pangungusap 
(Nolasco 2011). Kaya naman, predominanteng aglutineyting ang Sambal Tina dahil nakasalalay 
ang pagbuo nito ng kahulugan sa paglalapi. Makokonsider na aglutineyting ang isang wika kung 
naihihiwalay pa ang mga panlapi mula sa tangkay (Paz, Hernandez, at Peneyra 2003). Isang 
pansupottang halimbawa mula sa Sambal Tina pata dito ang ugat fang “iyak” na maaaring 
maging pandiwa kapag nilagyan ng aspektong imperpektibo tinumangi “umiiyak” o kaya 


pangngalan kapag nanominalays bilang pagtangi “pag-iyak”. 


Pagbuo ng Salita 

Ayon kay Payne (1997), ang morpolohiya ay nakatuon sa hugis ng mga salita, at ang 
morpema naman ang minimal na hugis na nagpapahayag ng kahulugan. Karaniwang 
pinagsasama ang mga morpema para makabuo ng salita lalo na sa mga wika ng Pilipinas. Ayon 
kay Cefia (2020), may dalawang uri ng morpema: ang morpemang malaya at morpemang 


nakatali. 


45 


Sa mga wika ng Pilipinas, tumutukoy ang isang ‘salita’ sa 1) ugat, na nagpapahayag ng 
basikong leksikal na kontent, ii) ugat na may isa o higit pang panlapi, o iti) isang partikel. Ang 
isang salita ay resulta ng mga motpema o pagkakabit ng mga panlapi sa ugat. Samantala, ang 


mga iba pang leksikal-aytem ay ang panlapi at partikel. 


Sa ilalim ng dulog sapin-sapin ni Nolasco (2011, 2020), sinusuri ang mga salita sa isang 
wika ng Pilipinas batay sa tangkay, sa halip na ang tradisyonal na suti-ugat. Tinatanaw ng 
analisis na ito ang salita bilang patong-patong na estruktura kung kaya mayroon ding sunuran 
ang paglalapi. Sa Sambal Tina, halimbawa nito ang salitang ang ang-ipanaliw “bumibili na mula 
sa ugat haliw ‘bil’ at nilapian ng benepisyaryong /ipa-/ na nagresulta sa tangkay ipanaliw na siya 
namang nilapian ng imperpektibong /ang-/ pata sa tangkay ang-ipanaliw. Higit na naipapakita 
nito ang pagiging produktibo ng wika kaysa ang tradisyonal na pagturing sa parteng panlapi 


bilang iisang bulto na ikinakabit sa ugat. 


Sa pagsusuring ito, dalawa lang ang natukoy na mga morpolohikal na proseso sa 


Sambal Tina para makabuo ng salita at ito ang ss.: 
Paglalapi 
Paglalapi ang morpolohikal na proseso para pagkakabit ng mga morpemang 
nakatali, o mga panlapi, sa isang ugat o tangkay. Narito ang ilang halimbawa ng mga 


salitang nabuo sa paglalapi: 


Teybol 7. Halimbawa ng paglalapi 


Ugat Halaw Kategorya 
ingka “lagay” pamikaan lagayan” N 
puti ‘anv amputihon ‘inaant V 
sumbrero nakasumbrero Mod 
kdno “kailan” makdno “kailan” Pron 


46 


Reduplikasyon 


Reduplikasyon ang morpolohikal na proseso ng pag-uulit sa isang bahagi ng 
salita o ng buong salita para lumikha ng bagong kahulugan na karaniwang nauugnay. 


Ilan sa mga halimbawa ng reduplikasyon ang ss.: 


Teybol 8. Halimbawa ng reduplikasyon 


Ugat Halaw Uri | Kategorya 
manok manok-manok “ibon” PWr N 
mangga mawmangga “mga mangga” Cit N 
pulot ampulot-puluton ‘pinupulot’ PWr Vv 

habwag “kalat” nihahabwag “nagkalat” CVr Mod 


Samantala, bagama’t karaniwang proseso sa mga ibang wika ng Pilipinas, walang 
naobserbahang kaso ng lipat-diin”” sa data na nakalap. Dagdag pa tito, interesante ito dahil 
suprasegmental na ponema ang diin sa Sambal Tina. 

Mga Kategoryang Pangsintaktika 

Napapabilang sa kategoryang pangsintaktika, o “bahagi ng pananalita” sa tradisyonal 

na gramar, ang anumang salita sa pangungusap batay sa tungkuling pangbalangkas nito (Cefia 


2012). 
Pangngalan 


Ang pangngalan ay isa sa dalawang unibersal na kategotyang pangsintaktika, kasama 
ng pandiwa (Bybee 2006). Makokonsider na pangngalan ang isang salita kung tumutukoy ito 
sa mga entidad o abstraksiyon. Ang mga morpolohikal na katangian ng isang pangngalan ay 


posibilidad ng i) pluralisasyon, ti) pagkakaroon ng pantakda, at til) pag-aangkin. 


10 “stress shift” 


Uri ng Pangngalan 


Nominalisasyon 


Sumasailalim sa nominalisasyon ang isang ugat o tangkay kapag kinabitan ng 


panlaping pangngalan. Makikita sa teybol sa ibaba ang mga natuklasang halimbawa nito 


sa Sambal Tina at ang mga nalilikha nitong pangngalan. 


Teybol 9. Ang mga panlaping pangngalan 


Panlapi | Basehan | Kahulugan Halimbawa | Ugat/Tangkay 
tout: 
-an NG lokasyon DA gagot “hawak” 
ka- Vv tumbasan kaikap “kalaro” ikap Taro” 
kamuti 
ka-...-an N kalagayan ; saa a amot Anit 
kainitan 
ma- V okupasyon ; Ce tanom “tanim” 
magsasaka 
5 N panlipunang mipinghan pinghan 
mi 
ugnayan “magpinsan” “pinsan” 
pamagkulang magkulang 
“pagkukulang” “magkulang” 
pa- INF V | idea/konsepto Pa ak pea || a ee 
pamulyaw mulyaw, 
“pagsigaw” “sumigaw” 
pag- penomenon pagtangi tangi tyak” 
hulat 
pang- instrumento P pect : hulat “sulat” 
pansulat 
lok: imik 
pami-...-an Vv si eee n6 . PANA ' ingka “lagay” 
kilos paglalagyan 
tagahali: 
Vv tungkulin NA sa haliw “bil? 
taga- tagabili 
N pagkaresidente taga-Palauig Palauig 


Mga Gramatikal na Pananda 
Sa mga wika ng Pilipinas, ang mga pangngalan ay karaniwang sinasamahan ng 


mga gramatikal na pananda, ang mga pantakda, lalo na ang pantukoy na naghahayag 


48 


ng kaukulan” nito (Himmelmann 1991). Ipapaliwanag ito nang mas detalyado sa 
subseksiyon para sa mga pantakda. 
Pluralisasyon 
Para maging maramihan ang isang pangngalan sa Sambal Tina, sumasailalim 
ito sa parsiyal na reduplikasyon sa tuntuning [Cit pl > Ci -aw- CiV!....] kung saan 
kinukuha ang unang patinig ng ugat at saka kinakabitan ng morpemang -aw- na 
pluralizer. Ebidensiya tito ang mga anyong tulad ng aw-inin at pawprutas sa ibaba kung 
saan hindi makikita ang unang patinig ng salita sa reduplikant. 
anak > aw-anak ‘mga bata’ 
inin > aw-inin ‘mga ano’ 
kaikap => kawkaikap “mga kalaro' 
prutas. 3 pawprutas mga ano’ 
Sa halimbawang aw-anak, walang titik-katinig sapagkat nagsisimula ito sa impit 


na hindi sinasagisag kapag nasa inisyal ng ugat. Kung kaya, nirerepresenta ito ng gitling. 


Pantakda 

Ang mga pantakda ay mga salitang may fangsyon na pagtatakda ng reperensiya sa isang 
pangngalan. May iba't ibang uri ng salita na nagsisilbing pantakda ngunit, nangunguna tito ang 
pantukoy. Ang pantukoy ang pantakda na tumatayo para madetermina kung partikular o 
heneriko ang pangngalang kalahok sa pariralang pantakda [DP] (Cefia 2013). Partikular na 
binatang indibidwal ang tinutukoy ng ispiker sa pangungusap sa ibaba dahil nakapaloob ang 


pangngalang binatilyo “binata” sa DP na inuuluhan ng yay “ang” na para sa simuno o nominatibo. 


11 “Case” 


49 


Tnumlih yay binatilyo.” 
In-umlih Jay binatilyo 
PFV.ACR-tawa DET.ABS binata 
“Tumawa ang binata.” 
Samantala, sa pangalawang pangungusap, nasa labas ng DP ang binata “binata” kung 


kaya't heneriko ito o hindi nagtatakda ng binata na umiiral kundi nagpapakita lang ng katangian 


na pagkabinata. 


“Binatilyo yay inumlih.” 
Binatilyo. yay in-umlih 
binata DET.ABS PFV.ACR-tawa 


“Binata ang tumawa.” 
Sa mga wika ng Pilipinas, nagkakaloob ng kaukulan sa pangngalan ang partikular na 
uri ng pantakda: ang pantukoy (Cefia 2013). Makikita sa sumusunod ang mga pantukoy sa 


Sambal Tina batay sa kaukulan: 


Teybol 10. Kaukulan ng mga pantukoy 


Absolutibo Ergatibo Obliko 
Di-personal yay nin ha 
hi ni Runt 
P ll 
ae Pili ii kunli 


Sa mabilis na pagbigkas, may kontraksiyon na ) ang yay at 7 naman ang nin kung 
sumusunod sa salitang nagtatapos sa patinig: 


Inuli na yay bungan mangga. 3 Inuli na'y bungan mangga. 


Ampamuti ya nin mangga. > Ampamuti ya'n mangga. 


Panghalip 
Ang mga panghalip ay uri ng pantakda na humahalinhan sa isang pangngalan 
kapag paulit-ulit itong pinatutunguhan sa diskors. Ang pangngalang ito ang 


antesedente at nagiging co-referenced sa panghalip, i.e. nakukuha nito ang bilang. 


50 


Panghalip Panao 
Teybol 11. Mga panghalip panao sa Sambal Tina 
Absolutibo Ergatibo Obliko Henetibo 

1.SG hiko (a)ko kungkd ko 
1.DE ta 

1.PL.INCL hikami kami kunmi mi 
1.PL.EXCL hitano tamo kuntamo tamo 
2.SG hika ka kuno mo 
APIs hikamo kamo kunmuyo muyo 
3.SG hiya Ja kuna na 
5: PL bila la kunld la 


Sa mga kaso na nasa kanan ng pandiwa ang panghalip, o nakapaloob sa 
pariralang pandiwa [VP], lumilitaw ito sa anyo para sa ergatibo bagama't absolutibo 
ang kaukulan. Tingnan ang 2. 


1.  “Hikd yay umali dilap.” 


Hikd Jay um-ali dilap 
1.SG.ABS DET.ABS.” PROSP.ACR-alis bukas 
“Ako ang aalis bukas.” 


2. “Umali ako dilap.” 


Um-ali ako dilap 
PROSP.ACR-alis 1.SG.ABS _ btkas 
“Aalis ako bukas. 


Sa aking pagsusuri, may penomenong nagaganap sa Sambal Tina na kahawig 
ng cross-referent pronoun [CRP] sa Kapampangan kung saan tila redundant ang 


paggamit ng panghalip panao. Papalawigin ang paliwanag na ito sa bahaging sintaks. 


Panghalip Pantanong 


Teybol 12. Mga panghalip pantanong sa Sambal Tina 


Panghalip Kahulugan 
hind “sino” 
anyd “ano” 

nakano] makdno “kailan” 
ayti “saan” 

; “paano” 

pano 
gaano 

angkot ‘bakit’ 


Sa bahaging sintaks kung saan may mga halimbawang pangungusap para sa 


bawat panghalip pantanong, ipapaliwanag din ang dahilan sa pagkakaroon ng dalawang 


anyo para sa “kailan”. 
Panghalip Panturo 


Teybol 13. Mga panghalip panturo sa Sambal Tina 


Oryentasyon | Absolutibo Ergatibo Obliko Lokatibo 
sa Espasyo 
Proximal (y)att (y)att (y)att iti 
Medial arin | yarin arin | yarin arin | yarin 150N 
Distal ()ataw (yataw (y)ataw itaw 


Makikita sa sumusunod na pangungusap na identikal ang anyo ng panghalip 


panturo sa tatlong kaukulan. 


“Hiya yay nanaliw yatin bali min yati.” 
Hiya ja) 


nan-aliw Jati-n bal=mi-n  yati 
3.SG.ABS  DET.ABS PFV.ACR-bili. PROX.ABS-LNK  bahay=1.PL.P PROX 
OSS-LNK .ERG 


“Siya ang bumili nitong bahay namin na ito.” 


32 


Pamilang 

Ang mga pamilang ay pantakda na naghahayag ng kantidad at tumatayo sa 
kaliwa ng pangngalan. Para ikabit sa pangngalan, nangangailangan ito ng pang-angkop 
na a, hal. dpat a anak. Samantala, maaari ding itakda sa pamilang ang posisyon ng isang 
entidad sa sunuran, o ang ordinal na numero, sa pamamagitan ng alinman sa mga 
panlaping 7ka- o pan-. Makikita sa sumusunod ang ilang numero sa Sambal Tina at mga 
ordinal na katumbas: 


Teybol 14. Mga pamilang sa Sambal Tina 


Numero Pamilang Ordinal 

i asa iina 

pi luwa panluwa | ikalwa 

3 tulo pantulo | ikatulo 

4 dpat pan-apat | ikdpat 

5 lima panlima | ikalima 

6 anom pan-dnom | ikanom 

F pito pampito | ikapito 

8 walo panwalo | ikawalo 

9 siyam pansiyam | ikasiyam 

10 mapulo pangmapulo | ikamapulo 
11 labin-dsa panlabin-asa | tkalabin-asa 
20 luwampulo panluwampulo | ikaluwampulo 
21 luwampulo tan panluwampulo tan asa | 

asa ikaluwampulo tan asa 

100 hanyatos panhanyatos | ikahanyatos 
200 luwanyatos panluwanyatos | ikaluwanyatos 
1000 hanlibo panhanlibo | ikahanlibo 
2000 luway libo panluwaylibo | ikaluwaylibo 


33 


Sa Sambal Tina, katanggap-tanggap ang paggamit ng pangmaramihang anyo 
ng pangngalan kahit may pamilang na higit sa isa ang pantakda, taliwas sa Tagalog kung 


saan asiwa ang katumbas (Cefia 2012). 


Apat a anak VS. Apat na bata 


apat a aw-anak vs. Capat na mga bata 


Pantakal 


Ang pantakal'” ay pantakda na naghahayag din ng kantidad ngunit walang tiyak 


na numero. 


Teybol 15. Mga pantakal sa Sambal Tina 


Pantakal Kahulugan 
baling ‘bawat’ 
uumno lan’ 
halban ‘lahat’ 


Pangungulila ng Pantakda 

Samantala, bagama't karaniwang tumatanggap ng komplementong pangngalan ang 
isang pantakda sa DP, maaari ding makapag-isa ang ilang uri. Pinahihintulutan ito sa panghalip, 
pantakal, at pamilang, ngunit di-katanggap-tanggap sa pantukoy. Nagaganap ito dahil 
mayroong pangngalan sa komplemento ngunit hindi lang lantad. Tinatawag itong “ulilang 


pantakda” (Cefia 2012, 31). 


12 “quantifiet” 


54 


Teybol 16. Halimbawa ng ulilang pantakda 


Halimbawa Uri ng Pantakda 

Umali hila 0. Panghalip 
Kinuwa yay halban ©. Pantakal 
Luwa D yay kinuwa. Pamilang 


Panturing 

Ang mga panturing’’ ay nagpapakita ng katangian ng isang pangngalan o pandiwa. 
Karaniwang pinaghihiwalay ang kategoryang pang-uti at pang-abay sa pagtuturo ng tradisyonal 
na gramat dahil iyon ang kalagayan ng Ingles. Ngunit sang-ayon sa mga kontemporanyong suti 
sa mga wika ng Pilipinas tulad ng kay Cefia (2020) at maraming kamakailang gramatikal-iskets, 
pinag-iisa na ang pang-uri at pang-abay dahil walang morpolohikal na distingksiyon ang mga 
ito. Kung kaya, dahil sa kawalan ng ebidensiya para sa kaibahan ng mga ito, napagpasiyahang 


sundin dito ang naturang panukala. 


Maylaping Panturing 
Karaniwang binubuo ang panturing sa Sambal Tina sa pamamagitan ng paglalapi. 
Antas ng Panturing 


Alinsunod sa Cefia (2020), gumamit ang pagsusuring ito ng antas, sa halip na 
paghahambing tulad ng Ingles sa dahilang hindi nakabatay sa hambingan ng mga 


entidad ang sistema ng mga panturing sa mga wika ng Pilipinas. 


13 “modifier” 


Teybol 17. Mga panlaping Antas sa panturing 


ap) 


Antas Paraan | Kailanan | Ugat Halaw 
Lantay ma- 17] 17] mabiyat 
Katamtaman | 7a-FWr [7] [7] mabiyat-biyat 
ma- naka 17] magkasingbiyat 
Pahambi -ag- biyat 
Aamin ma- 48 CVr oe magkakasingbiyat 
kasing 
mas [7] mas mabiyat 
Pasukdol pinakama- [7] pinakamabiyat 
Pasidhi ka-...-an 17] kabiyatan 


Payak na Panturing 


Nilalapian ang prototipikal na panturing ngunit may mga uri nito na napapabilang sa 


kategoryang panturing sa kabila ng kawalan nito. Maaaring maging panturing ang isang ugat 


bagama't payak. 


Panturing na Hubad 


Ayon kay Cefia (2020, 6), ang panturing na hubad ay tanda ng 


inkonsistensi ng wika sa kabatasan | 


4 


nito bilang sistema sapagkat mga 


eksepsiyonal na anyo. Di-katanggap-tanggap sa Sambal Tina ang paglalagay ng 


panlapi sa mga panturing na hubad, hal. “mabdyo, dahil mayroon nang 


panlaping pang-uri ang mga ito na hindi lantad: 6. 


14 “rule-governedness” 


56 


Samantala, katanggap-tanggap sa pariralang pang-uri [AdjP] ang 
pagiging ulo ng alinman sa pangngalan o pang-uti, hal. basket a puno O puno a 


basket. 


Teybol 18. Halimbawa ng pang-uring hubad 


Hal. Bilang Ulo ng VP Bilang Pang-uri 
gulpi Gulpi ot mangga. gulpin aw-anak 

bayo Bayo yay sumbrerona. bayon kotse 
laluma Laluma ydrin prutas. lalumang bansa 
daan Daan yay bisikleta. daan a bali 
puno Puno nin Indian mango. puno a basket 
putog Putog yay anghalitaon putog a pangako 


Pangngalan na Panturingin 

Hindi tulad sa Tagalog (tingnan Cefia 2020), bagama't ponemiko ang 
diin sa Sambal Tina, wala itong proseso ng lipat-diin. Nagiging panturing ang 
isang pangangalan nang wala nito basta maipaloob sa AdjP. Ipinagpapalagay 
na nagkakaroon din ito ng hindi lantad na @ ang tumatayong panlaping 


panturing. 


Teybol 19. Halimbawa ng pangngalan na panturingin 


Ugat Bilang Pangngalan Bilang Panturing 
hira. | Main hira yay mangga. Hira yay dulo. 
putol Main pitol itaw. Pitol ana yay bawbulong. 


Kailanan 
May kailanan din ang panturing kapag tumatayong pang-uri. Sa isahan, hindi ito lantad, 


samantala, dumadaan sa parehong proseso ng plurarisasyon ng pangmaramihang pangngalan. 


37 


Dmahipog Isahan 


mawmahipog Maramihan 


Gayumpaman, hindi sapilitan ang paglalantad ng reduplikant sa anyong 
pangmaramihan. Katanggap-tanggap kahit walang kasunduan ang pangngalan at pang-uri. 


. mahipog yay tawtawo 


mawmahipog yay tawtawo 


Pandiwa 
Pandiwa ang salitang nagpapahayag ng kilos at nababanghay. Sa mga wika ng Pilipinas, 
kumikiling ang kontemporanyong suri sa sistemang tinig-aspekto-paraan sa halip na 


panahunan-aspekto-paraan tulad ng sa Ingles. 


Tumutukoy ang tinig sa panlaping naghuhudyat ng gampanin ng simuno sa kilos na 
sinasaad ng pandiwa (Cefia at Nolasco 2011). Sa Cefia (2022), mayroong apat na tinig sa 
Tagalog: i) layon, it) lunan, iti) tagagawa, at iv) kasangkot. Dito, ipinagpapalagay ko na hindi 
nakasasapat ang mga ito sapagkat hindi palaging hulapi ang representasyon ng tinig. Kung 
kaya, inadap lang ang diwa nito at gumamit ako ng limang tinig para sa Sambal Tina: 1) aktor, 


ii) tema, iti) pasyente, iv) lokatibo, at v) benepisyatyo. 


Samantala, aspekto naman ang ginagamit sa mga wika ng Pilipinas kung saan 
ipinapakita ang internal na daloy ng aksiyon, sa halip na panahunan, ang reperensiya sa 
temporal na lokasyon (Cefia 2012). Pinagpasiyahan kong gamitin dito ang salitang “aspekto” 
sa halip na ang minumungkahing “panahon” ni Cefa (2012) o “daloy” nina Cefia at Nolasco 
(2011) sapagkat hindi intuitibo ang mga ito. Gayumpaman, gumagamit ang pag-aaral na ito ng 


mga anyong pang-aspekto na ipinagpapalagay sa Cefia at Nolasco (2011): 1) pawatas, ii) 


58 


perpektibo, iit) imperpektibo, tv) prospektibo, v) perpektibong katatapos, at vi) prospektibong 
sisimulan. 
Panghuli, ang paraan ang nagbibigay ng higit pang impormasyon tungkol sa naganap 


na aksiyon, o ang pamamaraan kung paano ito isinagawa. 


Tinig, Aspekto, at Paraan 


59 


Teybol 20. Mga panlaping Tinig at Aspekto sa iba’t ibang pandiwa 
Aspekto 
Tinig Pawatas Perpektibo Imperpektibo Prospektibo | Sisimulan 
[7] (-u)m- (-t)n(um)- ang- (-u)m- pa- 
ACR | wali inumali ang-umali umali paali 
murong nurong murong paurong 
manaliw nanaliw ampanaliw manaliw 
malok nadlok angkdlok malok 
mangan nangan ampangan mangan 
manluto nanluto ampagluto manluto 
9- (Jin- (Jin- ang- 17 
THM | hhinaliw hinaliy ampanaliw 
ingka ingka angingka ingka 
imparong imparong angimparong imparong 
kinuwa kinuwa 
niluto' niluto 
-(h)on | G in- ang- 17] 
PAT | haliwon niluto anlutuon haliwon 
lutuon intutulon antutulon lutuon 
kuon angkuon kuon 
tutulon anghaliwon tutulon 
-(yjan |G in- ang- 17] 
LOC | haliwan hinaliwan anghaliwan haliwan 
biyan imbiyan ambiyan biyan 
-ipa- 17] in- ang- 17] 
BEN | ipanaliw impanaliw ang-ipanaliw ipanaliw 
ipanghulat impanghulat ang-ipanghulat ipanghulat 
Katatapos” 
kapipi- 
kapipihaliw 
kapipiyari 


‘resulta ng metatesis 
“hiwalay dahil walang tinig 


Tulad ng pagpapandiwa sa Tagalog (tingnan Cena 2013), makikita rin sa Sambal Tina 
ang katipiran ng gramat bilang sistemang pang-agham. Sa wikang ito, nagtakda lang ng aapat 


na panlaping tinig para sa iba't ibang gampaning semantiko na maaati sa simuno kung kaya 


60 


may pagkakasanib ang mga ito: /0/, /-(h)on/, /-an/, at /-pa-/. Gayundin, kung sa Tagalog may 


pagkakasanib ang mga anyong pawatas at perpektibo, sa Sambal Tina pawatas at prospektibo 


naman ito. 
Teybol 21. Mga panlaping Paraan sa pandiwa 
Panlapi Tungkulin Halimbawa 
[7] paturol malok matulog”, biyan bigyan”, /utuon tutuin” 
kal nakuwa “nakuha”, 
-a- angkalagayan . ; 
Pere a Y nabalinta “bumaligtad” 
; ampagluto nagluluto”, 
-ag- komprehensibo 9 pa < eee ‘ 
mipag-bike “nagbibisikleta 
instrumento ipanghulat ‘ipansulat’, ipampiifo pamputol” 
-ang- manaliw bumili, manluto “magluto”, mangan 
pamudmod . NGA 
kumain 
-kar- padahilan nakakit ‘nakakita’, makdpasura “makaitita” 
-ka- aksidente nakabati nakaiwan” 
-p- pangdi-sinasadya nabati natwan”, nasagi nasagi 
: nagpaabagat nagpaulan, pinatangi “Pinaiyak”, 
-pa- pasanhi paahag agp? ee 78 pray 
mgparong Itinayo 
nipirong nagsitayo”, 
pir- pangkatan 4 p 5 Ka K 3 : 
mipimata g191sing 
makitutol makipag-usap”, 
-kir- panlipunan makilamo “makipagkita”, 
makika “sumama” 
5 gU Pain mihiwalay “maghiwalay”, 
-ip- indibidwal 7 a : 8 > 
misabay “magsabay 
ulot-puluton “pulut-pulutin’ 
repetisyon ? P p pi ob KA 
RWr Asa-dsawon “isa-isahin 
pangtuluyan halita nin halita “salita nang salita” 


61 


Pandiwang Pangkalagayan 
Bukod sa mga klasipikasyong ito, mayroon ding pandiwa na walang aspekto, 
sapagkat naghahayag lang ng kalagayan na walang durasyon (Rosero 2011). Sa Sambal 


Tina, naobserbahan lang ito sa salitang tanda ‘alam’. 


“Kay ko tanda.” 

Kay=ko tanda 

NEG=1.SG.ABS alam 
“Hindi ko alam.’ 


Klitik-Partikel 
Ang mga klitik-partikel ay morpemang malaya, Le. itinuturing na mga indibidwal na 
salita, ngunit may ponolohikal na gapos sa isa pang salita (Aquino 2021). Napapabilang sa 


alinmang kategoryang pangsintaktika ang mga klitik. 


Sa Sambal Tina, sumasailalim sa klitisisasyon ang panghalip sa unang salita ng 
kinapapalooban nitong patirala. Nagaganap din ito sa panghalip na tumatayong CRP ng 
pangungusap. Bukod dito, klitik din ang ana na naghahayag ng kaganapan ng pandiwa na 
mayroong alomorf na -)7a kapag sumusunod sa salitang nagtatapos sa patinig. Magkasamang 


matutunghayan ang CRP at ava sa mga sumusunod na halimbawa: 


bs 


la. “Napulot ana halban mangga na.’ 
Na-pulot ana halban mangga=na 


PFV-pulot na lahat mangga-3.SG.POSS 
“Napulot na lahat ng mangga niya.” 


3 


lb. #Napulot nayna halban mangga na.’ 


Na-pulot=na-yna halban  mangga-na 
PFV-pulot=3.SG.ERG-na lahat mangga=3.SG.POSS 
‘Napulot niya na lahat ng mangga niya.’ 


62 


2a.  “Nakalampas ana yay lalaki.” 


N-aka-lampas ana yay lalaki 
PFV.ACR-MOD-lampas na DET.ABS __ lalaki 
‘Nakalampas na iyong lalaki.” 


2b. “Nakalampas yayna yay lalaki.” 
N-aka-lampas=ya-yna yay lalaki 
PFV.ACR-MOD-lampas=3.SG.ABS-na DET.ABS lalaki 
“Nakalampas na iyong lalaki.” 
Kalakhan ng mga klitik-partikel sa Sambal Tina ay nagfafangsyon bilang pang-abayin”. 


Ilan sa mga halimbawa nito sa Sambal Tina ang sumusunod: 


Teybol 22. Mga klitik-partikel sa Sambal Tina 


Klitik-partikel Kategorya Katumbas 
ana Adv ‘na’ 
bongat Adv ‘lang’ 
kari Adv “kaya” 
namaot Adv “naman” 
ot Adv “pa” 
| poi | Adv | pa? | 
siyempre Adv “din” 


Pang-angkop 

Ang mga pang-angkop ay nagkokonekta ng mga salita, patirala, o sugnay. Pangunahing 
pang-ugnay sa Sambal Tina ang a. Pinupunan nito ang kahingiang pangbalangkas sa Sambal 
Tina para sa pag-iisa ng mga sangkap”. 


“mamot a panahon” 


m-a mot a panahon 
ADJ-init LNK panahon 
“Mainit na panahon” 


“aw-anak a naka-bike” 


15 “adverbial” 
16 “constituent” 


63 


naka-bike 


naka-bisikleta 


aw-anak a 


PL-bata LNK 
“Maraming batang nakabisikleta” 


Nagsisilbi rin sa ponolohikal na komponent ng wika ang pang-angkop sapagkat 


tumutugon ito sa pangangailangan ng mas madaling pagbigkas. Kapag matatagpuan sa 


kaligiran ng salitang nagtatapos sa patinig, mayroon itong alomorf na /-n/. 


“Halban nin Indian mangon nakaingka ha tiklis.” 


Halban nin Indian mango-n nakaingka 
lahat CM Indian mango-LNK PFV-ka-lagay PREP 
‘Lahat ng Indian mango na nakalagay sa basket.’ 


ha tiklis 
basket 


“Yataw bisikletan natumba.” 
Yataw bisikleta-n natumba 


DIST.DEM _bisikleta-LNK PFV-tumba 
‘Tyong bisikletang natumba’ 


“Main yan nakahabat siyempren naka-bike.” 
Main an n-aka-hakbat siyempren 
J y 
3.SG PFV-MOD-bunggo.7 siyempre-LNK 
“Mayroon din siyang nabunggong bike.” 


naka-bike 
AD)J-bisikleta 


mayroon 
Gayumpaman, sa patehong mga kondisyon, nagiging /-y/ ito para sa mga pamilang. 


“asay tiklis a pund nin Indian mango” 


a Sa-y tiklis a pund nin Indian mango 
isa-LNK basket LNK puno ng Indian mango 
‘Isang basket na puno ng Indian mango’ 
Pangatnig 


Ang mga pangatnig ay uri ng pang-ugnay na maytoong tiyak na semantikong halaga, 
sapagkat tumutulong sa daloy ng diskors sa pamamagitan ng paglilinaw, pananalungat, atbp. 


Teybol 23. Pangatnig sa Sambal Tina 


Pangatnig Kahulugan 
tan ‘at’ 
balé 

‘bagama’t’ 
maski 


64 


bana ‘dahil’ 
no ‘kung’ 
a “ngunit” 
kot 
0 Reig 
miyentras “samantala” 
Sintaks 


Sa bahaging ito naman ididiskas ang sintaks ng Sambal Tina. Tumutukoy ito sa sunuran 
ng mga salita batay sa mga sa pagkakabit ng mga sangkap at kanilang mga balangkas-parirala.”. 
Hindi tulad ng ugnayan ng ponolohiya at morpolohiya, awtonomus ang sintaks sa pagfangsyon 
nito. Sa ating paggamit, magkasingkahulugan ang “sugnay” at “pangungusap” tulad ng mga 
ibang pag-aatal (tingnan Doroja 2017, Imperial 2018, atbp.). Ayon kay Nolasco (2011), ang 
sugnay ay batayang yunit ng diskors para sa mga layuning pangkomunikasyon partikular sa 
pagpapahayag ng mga idea ng i) mga kalagayan at aktibidad, at ii) ang mga entidad na 
lumalahok dito. Para maituring na sugnay, dapat itong mahati sa mga bahaging simuno at 
panaguri, kung kaya minimal na kahingian nito ang pagkakaroon ng pariralang pangngalan 


[NP] at VP (Cefia 2013). 


Bukod dito, ipapaliwanag ang mga transpormasyong nagaganap sa sugnay tulad ng 


pagtatanong at negasyon. 


17 “phrase structure” 


65 


Tipolohiyang Pangsintaktika 


May positibong halaga ang Sambal Tina sa Parametrong Ergatibo na nagsasabi na ang 
pagkaergatibo ng wika ay nakasalalay sa kung mas mababa ang aktor kaysa ang pasyente sa 
sangahan (Cefia at Nolasco 2013). Sa dahilang ito rin, sapilitan ang pagiging simuno ng 
pasyente sa mga transitibong pangungusap sa Sambal Tina. Tulad sa Tagalog (Cefia at Nolasco 
2013), pumapabot ang gramar sa pagkasimuno ng pasyente, sa halip na ang aktor. Makikita sa 
sumusunod na sangahan ang pruweba nito sa Sambal Tina kompara sa Ingles: 


Figyur 10. Sangahan ng Sambal Tina vs Ingles 


VP VP 
a aa wee Ta 
y’ DP DP Y 
Pia. Cain. aN On 
V DP yay baboy Pot V DP 
| Pi. | “XU 
Hinaliw ni Pot bought the pig 


Pangungusap 


Tulad ng mga ibang wika ng Pilipinas, ang batayang sunuran ng mga sangkap sa Sambal 
Tina ay VSO. Dito, nauuna ang panaguri tulad ng lahat ng ibang wika ng Pilipinas (Nolasco 
2011) Gayundin, tulad ng Tagalog, maaaring sumailalim ang pangungusap sa 4y-baligtaran”” 


kung saan maaaring paunahin ang pariralang pangngalanin pata tampukin ang simuno. 


Mula rito, ipapakita naman ang mga uri ng pangungusap sa Sambal Tina batay sa ulo 
ng panaguri. Minarapat na isagawa ang ganitong pagsusuri na batay sa mga kategoryang 


pangsintaktika para sa kapayakan sa halip na pagdulog sa mga pandiwaing konstruksiyon tulad 


18 “Inversion” 


66 


ng mga ibang kamakailang pag-aaral. Pagkatapos nito, ipapakita naman ang mga pangungusa 
g mg g 8 pag gxatap pap g mga pangungusap 


na walang simuno sa Sambal Tina sapagkat mahalagang kakanyahan ng mga wika ng Pilipinas. 


Pangungusap na Pandiwain 


Ang panlaping tinig ang nagtutudla sa simuno sa mga pangungusap na 
pandiwain sa mga wika ng Pilipinas (Cefia at Nolasco 2011). Gaya ng ipinakita sa 
bahaging morpolohiya, may kinalaman sa sintaks ang panlaping tinig sapagkat 
nakaugnay ito sa pantakda. Sa la, hindi maaaring maging katanggap-tanggap ang 
paggamit ng yay dahil para sa kaukulang absolutibo ito at tema ang mangga tito kung 
kaya't ergatibo. Samantala, katangian din ng Sambal Tina ang klitisisasyon ng panghalip 
panao sa pandiwa. Napag-alaman na hindi gramatikal ang 1b. at mga katulad nito mula 


sa paulit-ulit na kumpirmasyon ng mga informant. 


3 


“Ampamuti ya lawo nin mangga.” 

la.  Am-pa-mutizya lawo nin | yay. mangga 

IPFV.ACR-MOD-ani=3.SG.ERG CLIT DET.ERG mangga 
‘Nag-aani siya ng mangga.” 


*Ampamuti lawo ya nin mangga. 
lb. “Am-pa-muti lawo. ya nin mangga 
IPFV.ACR-MOD-ani CLIT 3.SG.ERG DET.ERG mangga 


3 


“TImparong la yataw bisikletan natumba.” 


2. Im-pa'-rong-la Jyataw. bisikleta-n na-tumba 
IPFV.THM-MOD-tay6=3.PL.ERG DIST bisikleta-LNK PFV-tumba 
‘Ttinayo nila iyong bisikletang natumba.” 


“Nihabwag yay mawmangga.” 
3. Ni-habwag yay m-aw-mangga 
PFV.ACR-kalat DET.ABS RED-PLmangga 


“Kumalat ang mga mangga.” 


67 


Pangungusap na Pang-uriin 


Ang pangungusap na pang-uurin ay estrukturang nagkakaloob ng semantikong 


katangian sa simuno sa pamamagitan ng ulo ng panaguri (Cefia at Nolasco 2011). 


“Paspas yay pulayo nin anak.” 


Paspas yay pulayo nin anak 
mabilis DET.ABS. takbo DET-ERG bata 
“Mabilis ang takbo ng bata.” 


“Humin laman yay dsay basket.” 


Humin laman yay a Sa-y basket 
wala laman DET.ABS isa-LNK basket 
“Walang laman iyong isang basket.” 


“Mamot a panahon arin.” 


M-a'mot. a panahon arin 
ADjf-init LNK panahon MED.PRON 
“Mainit na panahon iyan.” 


Pangungusap na Pangngalanin 


Ang pangungusap na pangngalanin ay binubuo ng dalawang NP kung saan 


tumatayong panaguri ang isa. 


“Mangga kano yay kinan nin anak.” 


Mangga kano yay kin an nin anak 
mangga daw DET.ABS <PFV.PAT>kain DET.ERG- bata 
“Mangga taw ang kinain ng bata.” 


3 


“Abogado yay talakaka na.’ 


Abogado Ja) talakaka=na 
abogado DET.ABS _ kapatid=3.SG.GEN 
‘Abogado ang kapatid niya.’ 


Pangungusap na Pang-ukulin 


Ang pang-ukol ay salitang nagkakawing sa pangngalan sa ibang kategoryang 
pangsintaktika para sa ugnayang pang-espasyo, temporal, o lohikal. Sa tradisyonal na 
pagsusuri, hindi ito dapat nababanghay. Kinikilala sa pag-aaral na ito ang pagiging 
“ulirang pang-ukol” ng para sapagkat natatanging pang-ukulin sa Sambal Tina na hindi 
nababanghay tulad sa Tagalog (Cefia 2013, 17). Sa Sambal Tina, nangangailangan ang 


pariralang pang-ukol [PP] ng komplemento na DP kung saan ang pantakda ay Rumi o 


ha, at hindi maaaring sumailalim sa usugan””. 


“Para ha aw-anak yay pinamuti.” 


Para 
PREP 


ha ‘-aw-anak 
DET.OBL RED-PL-bata 


‘Para sa mga bata ang inani.’ 


*Para yay pinamuti ha aw-anak. 


*Para yay. pina-muti 


Alinsunod sa Cefia (2013), bibigyan ito ng kaluwagan kung kaya mapapabilang 


(usugan) 


din sa kategoryang ito ang mga sumusunod: 


19 “scrambling” 


“para ha babali” 


para ha babali 
PREP DET.OBL bayan 


“para sa bayan” 


“bdyo ha Ibali” 


ba 'yo ha Ibali 
PREP DET.OBL Maynila 
“bago sa Maynila” 


69 


“bat ha Pasig” 

ibat ha Pasig 

PREP DET.OBL Pasig 
“Mula sa Pasig” 


“bana ha pangaro” 
bana ha a -ngaro 
12 
PREP DET.OBL NOM -ibig 
‘dahil sa pag-ibig’ 


“hangga ha Lunes” 

hangga. ha Lunes 

PREP DET.OBL Lunes 
‘hanggang ha Lunes’ 


“Laban ha himagsikan” 
laban ha himagsikan 


PREP DET.OBL himagsikan 
‘Jaban sa himagsikan” 


“Tikol ha pinitutulan” 
likol ha pi-ni-tutul-an 
PREP DET.OBL MOD-PFV-usap-LOC 


“Tabas sa usapan” 


“iban kuna” 


liban kuna 
PREP 3.SG.OBL 
“iban sa kaniya” 


“Sabay kuna” 


Sabay kuna 
PREP 3.SG.OBL 
“sabay sa kaniya” 


70 


“tungkol ha baha” 
tungkol. ha baha 
PREP DET.OBL baha 
“tungkol sa baha” 
“pamagka ha Pansol” 
pamagka ha Pansol 
PREP DET.OBL Pansol 


“tungo sa Pansol” 


Pangungusap na Panglunan 


Ang pangungusap na panglunan ay naghahayag ng lunan ng NP nito. 


“Ha laluman bansa arin.” 


Ha laluma-n bansa arin 
DET.LOC iba-LNK bansa MED 
“Sa ibang bansa iyan.” 


3 


“Antoynan tatay na.” 


Antoyna-n tatay=na 
Nandoon-LNK tatay=3.SG.POSS 
“Nandoon na ang tatay niya.” 


Pangungusap na Pangmayroon 


Pinangunguluhan ang pangungusap na pangmayroon ng salitang pangmayroon 
na main. Sumasang-ayon ang pag-aaral na ito sa pagturing sa salitang pangmayroon 
bilang pantakda tulad sa Cefia (2013). Gayundin, tulad sa Cefia (2013), ipinagpapalagay 
na DP-DP ang estruktura nito, kung saan hungkag ang ikalawang DP sa sumusunod 


na mga halimbawa. 


“Main anak a naka-bike.” 
Main anak a naka-bike 
EXIST bata LNK AD)-bisikleta 


“May batang nakabisikleta.” 


“Main antumnoy nin kambing.” 


Main an-tumnoy nin kambing 
EXIST IPFV.ACR-tunog DET.ERG. kambing 
“May nag-iingay na kambing.” 


“Main yan nakahakbat siyempren naka-bike.” 


Main yan n-aka-hakbat siyempre-n naka-bike 
EXIST 3.SG.ABS PFV.THM-MOD-bunggo din-LNK AD)J-bisikleta 
“Mayroon siyang nakabunggo na nakabisikleta rin.’ 


Pangungusap na Pang-ariin 


Ang pangungusap na pang-aritin ay pinangunguluhan din ng 


pangmayroon ngunit inaari ng entidad sa NP ang pangngalang nakapaloob. 


“Main kambing yay tawo” 
Main... kambing yay tawo 
EXIST kambing DET.ABS tao 


“May kambing ang tao.” 


“Main bulaklak yay dawdalaga.” 


Main. bulaklak Jay daw-dalaga 
EXIST bulaklak DET.ABS — RED.PL-dalaga 
“May bulaklak ang mga dalaga.” 


Pangungusap na Lokatibo 


71 


salitang 


Lokatibo ang pangungusap kung kapuwa may salitang pangmayroon at 


naghahayag ng lunan sa pamamagitan ng sabit”. 


20 “adjunct” 


ae 


“Main tawo ha bali.” 


Main tawo. ha bali 
EXIST tao DET.LOC bahay 
“May tao sa bahay.” 


“Main ampamuti nin mangga ha puon.” 


Main  am-pa-muti nin mangga ha puon 
EXIST IPFV.ACR-MOD-ani DET.ERG mangga DET.LOC. puno 
“May nag-aani ng mangga sa puno.” 


Pangungusap na Walang Simuno 


Sa Tagalog, itinuturing na simuno ang sangkap na markado ng ang (Cefia at Nolasco 
2011), samantala, yay naman sa Sambal Tina. Sa unibersal na gramar, may positibong halaga 
ang Sambal Tina sa Parametro ng Simunong Hungkag kung kaya't maaaring lumitaw ang 


pangungusap na walang simuno. 
Pangungusap na Perpektibong Katatapos 


Sa pagkakaroon ng simuno sa pangungusap na pandiwain, kahingian ang 
pagkakaroon ng panlaping Tinig na siyang wala kapag perpektibong katatapos ang 
ulong pandiwa. 


la.  “Kapipihaliw ni Pot nin prutas.” 


Kapipi-haliw ni Pot nin prutas 
RPFV-bili PERS Pot DET.ERG prutas 
‘Kakabili ni Pot ng prutas.’ 


“Kapipihaliw ni Pot ha prutas.” 


1b. Kapipi-haliw ni Pot ha prutas 
RPFV-bili PERS Pot DET.OBL prutas 
“Kakabili ni Pot sa prutas.” 


Hindi katanggap-tanggap kung gagawing hi-patirala ang pantakda sa DP ng 


tagagawa na naghuhudyat ng simuno. Gayumpaman, interesante na maaaring 


73 


tanggapin ang yay-parirala bilang pantakda sa DP ng tema o pasyente kapag tiyak na 


instansiya ang tinutukoy tulad sa 1d. Sa ganitong kaso, mayroong simuno. 


#Kapipibaliw hi Pot nin prutas. 
lc. *Kapipi-haliw hi Pot nin prutas 
RPFV-bili PERS Pot DET.ERG prutas 


“Kapipihaliw ni Pot yay prutas.” 


1d. Kapipi-haliw ni Pot yay prutas 
RPFV-bili PERS Pot DET.ABS prutas 
‘Kakabili ni Pot ng prutas.’ 
Pangungusap na Masidhi 


Sa Sambal Tina, identikal ang nominalisasyon para sa tungkuling kalagayan at 
ang pasidhing antas ng pang-uri na kapuwa gumagamit ng kabilaang panlapi na Ka-...- 


an. Hindi katanggap-tanggap ang yay-parirala sa kayariang ito. 


la. “Kabiyatan nin basket.” 


Ka-biyat-an nin basket 
ADJ.INTS-bigat- ADJIINTS 8 DET.ERG basket 
‘Napakabigat ng basket.’ 


lb. *Kabiyatan yay basket. 
*Ka-biyat-an yay basket 
ADJ.INTS-bigat-ADJ.INTS | DET.ABS _ basket 


Pangungusap na Pandamdam 


Hindi sumusunod ang kayariang ito sa prototipikal na pangungusap dahil sa 
kawalan ng kapuwa NP at VP. Malinaw din na wala itong yay-parirala para maghudyat 
ng simuno, hindi tulad ng pangungusap na pandamdam sa Tagalog kung saan may ang- 


parirala na natiba lang ang fangsyon (Cefia at Nolasco 2013). Ang partikel na hay ang 


74 


indikasyon na isa itong pangungusap na pandamdam at hindi katanggap-tanggap ang 


pagtatakda ng yay. 


“Hay ayos pamuti na!” 

Hay ayos [7] pa'-mutiFna! 

EXPL ayos DET.ERG NOM-ani=3.SG.POSS 
“Ang ayos ng pag-aani niya!” 


“Hay kamutan nin panaon!” 

Hay k-a -mut-an nin panaon! 

EXPL NOM-init-NOM DET.ERG panahon 
“Ang init ng panahon!” 


“Hay kamutan yay panaon! 
“Hay... k-a'-mot-an yay panaon! 
EXPL NOM-init-NOM DET.ABS.”” panahon 


Pangungusap na Kapangngalanin 


Sa pangungusap na kapangngalanin sa Sambal Tina, nauuna ang pangngalan at 
walang yay-parirala. Pinangunguluhan ito ng ugat na tumutukoy sa isang okasyon (Cefia 


at Nolasco 2013). 


“Birthday nin talakaka ko dilap.” 


Birthday nin talakaka=ko dilap 
birthday DET.ERG. kapatid=1.SG.GEN __ bukas 
‘Birthday ng kapatid ko bukas.” 


“Kahal nilayna ha Biyernes.” 


Kahal=nila-yna ha Biyernes 
kasal=-3.PL.ABS-ADV DET.LOC Biyernes 
‘Kasal na nila sa Biyernes.’ 


kpo 
Pangungusap na May Palsong Pandiwa 


Palsong pandiwa ang turing sa salitang walang panlapi ngunit nagfafangsyon 
bilang pandiwa. Tulad sa Tagalog (Cefia at Nolasco 2013), walang simuno ang 
pangungusap na may palsong pandiwa sa Sambal Tina kung di-tiyak ang 
komplementong NP. Sa 1b, may espesipikong instansiya ng sabaw na tinutukoy at 


hindi ang ideya nito kung kaya may yay-parirala. 


“Labay ni Dorothy nin habaw.” 


la. Labay ni Dorothy nin habaw 
gusto PERS. Dorothy DET.ER sabaw 
G 


“Gusto ni Dorothy ng sabaw.” 


“Labay ni Dorothy yay habaw.” 


lb. Labay ni Dorothy yay habaw 
gusto PERS. Dorothy DET.ABS. sabaw 
“Gusto ni Dorothy ang sabaw. 


Pangungusap na Pangkalikasan 


Sa Ingles, gumagamit ng ekspletibo para igtit ang pagkakaroon ng simuno at 
hindi katanggap-tanggap ang pangungusap kung wala nito. Samantala, ihinahayag ang 


lagay ng panahon sa Sambal Tina sa pamamagitan lang ng pandiwa. 


la. “Tt is raining.” 
It as rain-ing 
EXPL COP ulan-PRS 
“Umuulan. 
1b. *Raining. 
*Rain-ing 


ulan-PRS 


76 


2: “Ampangabagat.” 
Am-pang-abagat 
IPFV-MOD-ulan 
“Umuulan. 


Pangungusap na Pangmayroon 


Kung walang pag-aari sa pangungusap, walang simuno ang pangungusap na 
pangmayroon sa Sambal Tina. Hindi katanggap-tanggap sa pangungusap na 


pangmayroon ang pagkakaloob ng yay-parirala sa mga halimbawang ito. 


la. “Main antumnoy nin kambing.” 


Main an-tumnoy nin kambing 
EXIST IPFV.ACR-tunog DET.ERG. kambing 
“May nag-iingay na kambing.” 


lb. Main antumnoy yay kambing. 


“Main an-tumnoy yay kambing 
EXIST IPFV.ACR-tunog DET.ABS — kambing 


Transpormasyon 


Tumutukoy ang transpormasyon sa mga pagbabagong pinagdaraanan ng pailalim na 


balangkas patungo sa paimbabaw na balangkas”', ang aktuwal na binibigkas sa wika. 


Baligtaran 


Bagama't bihirang gamitin dahil hindi lumitaw sa natural na data, sumasailalim din sa 


transpormasyong baligtaran ang pangungusap sa Sambal Tina kung saan itinatampok ang 


21 “deep structure” at “surface structure” 


77 


simuno sa pamamagitan ng panandang pambaligtad na a tulad ng Tagalog ay. Dito, nagaganap 


ang operasyong Lipat” sa pandiwa at lumilitaw ang a. 


la. Nirong yay anak. 


1b. Nirong yay anak (a) nirong. 
Oe Pba 


lc. Yay anak a nirong. 
Pagtatanong 
Oo/Hindi-tanong 


Fangsyon ng o0/hindi-tanong na kumpirmahin ang katotohanan ng partikular na 
sangkap sa pangungusap o ng mismong pangungusap sa kabuoan (Cefia 2012). Sa Sambal Tina, 
nabubuo ito sa pamamagitan ng pagsisingit ng partikel na duman sa pagitan ng NP at VP. Tulad 
ng mga ibang wika ng Pilipinas, maaari ding hindi bigkasin ang partikel na ito ngunit 
mananatiling katanggap-tanggap ang sambit sapagkat may pailalim na pag-iral. Sa Sambal Tina, 


sinasagot ito ng /ya ‘oo’ o kai hindi?”. 


“Mawmangga duman yati?” 


M-aw-mangga duman ati? 
RED-PL-mangga Q PROX.PRON 
“Mga mangga ba ito?” 


“Tanda mo no anya yataw prutas?” 


Tanda mo 17] no anya. yataw prutas? 
alam 2SG.NOM Q CONJ WH DET.DIST prutas 
“Alam mo ba kung ano iyong prutas?” 


22 “Move” 


78 


Isa ring tanong na nasasagot ng ‘oo’ o “hindi” ang takda-tanong na nabubuo sa pagkabit 


ng ambo duman sa dulo ng kayariang paturol. 


“Ginarote mo yay damulag ko, ambo duman?” 
JY iS 


G<in>arote=mo yay damulag=ko, ambo duman? 
<PFV.THM>palo=2SG.ERG DET.ABS kalabaw=1.SG.POSS NEG Q 
“Pinalo mo iyong kalabaw ko, hindi ba?” 


Tanong- Wh 


Para humingi ng impormasyon tungkol sa isang sangkap ng pangungusap, bumubuo 
ng tanong-wh, o “sangkap-tanong,” sa pamamagitan ng salitang pantanong na sumasailalim sa 


operasyong Lipat (Cefa at Nolasco 2011, Cena 2013). 


la. Nangan hino nin mangga mo. 
1b. Hino (yay) nangan hive nin mangga mo? 


lc. Hino yay nangan nin mangga mo? 


Makikita sa halimbawa ang pagiging ubod-argumento ng salitang pantanong na hiro 
“sino” na kinakailangang lumipat sa unahan ng pangungusap. Lumilitaw naman ang pantakda 
na yay para sa kahingiang pangbalangkas. Ebidensiya ito na may positibong halaga ang Sambal 


Tina sa Parametrong-w/ ng unibersal na gramar, tulad ng Tagalog (Cefia at Nolasco 2011). 


Hindi tinatanggap ang pagbuo ng tanong-wh 7 situ, o sa parehong lugar kung saan 


nakatayo ang salitang pantanong sa pailalim na anyo. 


la. #Nangan hino nin mangga mo? 


Mula tito, makikita ang kalipunan ng mga salitang pantanong sa pangungusap at ilang 


halimbawa ng mga ito na nakalap sa mga informant: 


79 


ANO 
“Anya yay nakit moe” 
Anya yay n-a kit=mo? 
WH DET.ABS PFV-kita=2.SG.ACR 
“Ano ang nakita mo?” 
“Anya-anya yay nakit mo?” 
Anya-anya Jay n-a 'kitFEmo? 
WH.FWR.PL DET.ABS PFV-kita=2.SG.ACR 
“Ano-ano ang nakita mo?” 
“Anya yay oras ka ampimata?” 
AG 
Anya yay oras ka am.pi -mata 
WH DET.ABS. oras 2.8G.ACR IPFV.ACR.MOD-gising 
“Anong oras ka gumigising?” 
ALIN 
“Anti yati yay labay mo?” 
Anti Jati yay labay=mo? 
WH PROX DET.ABS gusto-2.SG.ABS 
“Alin dito ang gusto mo?” 
BAKIT 
“Angkot inumlih yay binatilyo?” 
Angkot  in-umlih yay binatilyo? 
WH PFV.ACR-tawa DET.ABS __ binata 
“Bakit tumawa ang binata?” 
GAANO 


“Hiumno iti?” 

Hiumno iti? 

WH PROX.PRON 
“Magkano ito?” 


80 


“Pano katagay yay sampalok?” 


Pa'no ka-ta gay yay sampalok? 
WH AD]j-taas DET.ABS. sampalok 
“Gaano kataas ang sampalok?” 


ILAN 


“Umno yay labay minom?” 
Umno a laba m-inom? 
Jay Ul 
WH DET.ABS. gusto INF.ACR-inom 
‘Tlan ang gusto uminom?” 


“Tig-umno kamo nin batag?” 


Tig-umno=kamo nin batag? 
WH=3.PL.ERG DET.ERG saging 
“Tig-iilan kayo ng saging?” 


“Pang-umnon presidente nin Pilipinas hi Roxas?” 


Pang-umnon presidente nin Pilipinas hi Roxas? 
ADJ-WH pangulo DET.POSS Pilipinas DET.PERS Roxas? 
‘Pang-ilang pangulo ng Pilipinas si Roxas?” 


KAILAN 


Para sa ‘kailan’, interesanteng pansinin ang kasunduan ng salitang pananong at ang 
aspekto ng pandiwa. Nilalapian ng katumbas na panlaping aspekto ang ugat na ka-no sang- 


ayon sa pandiwa ng sugnay, isang katangian na wala sa Tagalog. 


“Nakano ka nagpatambal ha ospital?” 

N-a-ka 'no-ka n-agpa-tambal ha ospital? 

PVF.MOD-WH=2.SG PFV.ACR-MOD-gamot DET.LOC ospital 
“Kailan ka nagpagamot sa ospital?” 


“Makdno ka magpatambal ha ospital?” 

M-a-ka no-ka m-agpa-tambal ha ospital? 

PROSP-MOD-WH=2.SG | PROSP.ACR-MOD-gamot DET.LOC ospital 
“Kailan ka magpapagamot sa ospital?” 


81 


KANINO 
“Hinon manok yati?” 
Hino-rn. manok ati? 
WH-LNK manok PROX.PRON 
“Kaninong manok ito?” 
“Para anti yati?” 
Para anti ati? 
PREP WH PROX.PRON 
“Para kanino ito?” 
“Ajti mo imbi yay inhulat ko?” 
Ayti. mo im-bi Jay hulat“ ko? 
WH 2.SG.ERG PFV.THM-bigay DET.ABS sulat=1.SG.POSS 
“Kanino mo ibinigay ang sulat ko?” 
“Hino yay main kuna yati?” 
Hino yay main kuna ati? 
WH DET.ABS EXIST isda PROX.PRON 
‘Isda nino ito?” 
PAANO 
“Pano tumangoy yay dalaga?” 
Pa'no lumangoy yay dalaga? 
WH INF. ACR.langoy DET.ABS. dalaga 
“Paano lumangoy ang dalaga?” 
SAAN 


“Ayti dinumpa yay manok-manok?” 

Ayti. dSintumpa Ja) manok-manok? 

WH <PFV.ACR>dapo DET.ABS manok-FWR.DIM 
“Saan dumapo ang ibon?” 


“Ayti ya man yay anako?” 

Aytt=ya man yay anak=ko? 

WH=3.SG.NOM man DET.ABS anak=3.SG.POSS 
“Nasaan ang anak ko?” 


82 


“Ajti taga yay binatilyo?” 
Ayti taga a binatilyo? 
1) Be Jay Ly) 
WH ADJ DET.ABS binata 
“Tagasaan ang binata?” 


SINO 
“Hino yay nangan nin mangga mo?” 
Hino yay n-a-ngan nin mangga mo? 
WH DET.ABS.”7 PFV-MOD.PAT-kain DET.ERG mangga=2.SG.POSS 
‘Sino ang kumain ng mangga mo?’ 
“Hino-hino yay nakakit kungko?” 
Hino-hino Ja) na-ka kit kungko? 
WH-FWR.PL DET.ABS — PFV.THM-kita 1.SG.ERG 
“Sino-sino ang nakakita sa akin?” 
Negasyon 


Binubuo ang negasyon ng Sambal sa pamamagitan ng mga partikel na kay at ambo 


ngunit may magkaibang fangsyon ang dalawa. Partikular na ginagamit ang kay para sa VP. 


1. “Kay inumlih yay binatilyo.” 
Kay | “Ambo. in-umlih Jay binatilyo 
NEG PFV.ACR-tawa DET.ABS binata 
“Hindi tumawa ang binata.” 


Samantala, ginagamit naman ang ambo para sa NP na maaaring maglaman ng 


pangngalan o pang-uri. 


2. “Ambo abogado yay talakaka mo.” 


*Kay | Ambo. abogado yay talakaka. mo 
NEG abogado DET.ABS kapatid 2.SG.GEN 
“Hindi abogado ang kapatid mo.” 


3 


3. “Ambo mahipog yay dalaga.” 
“Kay  lAmbo mahipog yay dalaga 


NEG AD)J-sipag DET.ABS. dalaga 
“Hindi masipag ang dalaga.” 


83 


3 


4. “Ambo maganda yay ayos nin dulo na.’ 


*Kay JAmbo ma-ganda yay ayos nin dulo=na 
NEG ADJ-ganda DET.ABS.. ayos DET.ERG damit-3.SG.GEN 
“Hindi masipag ang dalaga.” 


Hindi katanggap-tanggap ang pagpapalitan ng dalawang ito. 


“Ambo yay binatilyo yay kay inumlih.” 

Ambo | *Kay yay binatilyo yay kay | “ambo  in-umlih 

NEG DET.ABS binata DET.ABS NEG PFV.ACR-tawa 
‘Hindi ang binata ang hindi tumawa.’ 


Pangungusap na Pautos 


Sa Sambal Tina, identikal ang pawatas at ang anyong pautos. 


3 


“Umali kayna.’ 
Um-ali=ka-yna 
IMP-alis=2SG.ABS-na 

“Umalis ka na.’ 


“Malok ka.” 

Ma- lokFka 

IMP-tulog=2SG.ABS 
“Matulog ka.” 


Sunuran ng mga Pang-abayin 


May tiyak na pagkakasunod-sunod ang mga pang-abaying klitik-partikel ng Sambal 
Tina sa pangungusap na mahahati sa tatlong klase. Ang hindi pag-alinsunod sa heratkiyang ito 
ay nagreresulta sa di-katanggap-tanggap na konstruksiyon. Maaaring magkapalit-palitan ang 
mga napapabilang sa iisang klase, maliban sa klase 1 kung saan hindi matatagpuan sa iisang 


parirala ang dalawang miyembro. 


84 


Teybol 24. Sunurang pang-abayin sa Sambal Tina 


Klasel | > Klase 2 > Klase 3 
ana siyempre kari 
ot bungat payti 
namaot kumon 
lawo 


Makikita sa mga sumusunod na halimbawa ang mga pangungusap na nagpapakita ng 
sunurang ito: 


la. “Humin ana lawon maputi.” 


Humin ana lawo-n m-a -puti 
NEG na yata-LNK INF-MOD-ani 
‘Wala na yatang maani.” 


1b. *Humin lawo anan maputi. 


Humin lawo ana-n m-a-puti 
NEG yata na-LNK INF-MOD-ani 


3 


2. “Gulpi namaot paytin mangga.” 
Gulpi namaot  payti-n mangga 
marami yata pala-LNK mangga 

“Marami naman palang mangga.” 


3.  “Namuti hila bungat paytin mangga.” 
N-ang-puti=hila bungat payti-n mangga 
PFV-MOD-ani=3.PL.ERG lang pala-LNK mangga 
‘Nag-ani lang pala sila ng mangga.” 


Cross-referent Pronoun 


Panghuli, nararapat bigyan ng sariling seksiyon ang isang yunik na katangian ng Sambal 
Tina. Gaya ng unang nabanggit, ipinagpapalagay ko na mayroon kahawig na penomenon ang 
CRP ng Kapampangan sa Sambal Tina. Ang ganitong katangian ay naobserbahan din ni 
Antworth (1979) sa kapamilyang wika na Sambal Botolan. Ang CRP ay tila “alingawngaw na 


muling binibigyang signal” ang isang pangngalan (Del Corro 2019, 56). Kung titingnan, 


85 


nagkakabit ng klitik na panghalip sa panaguri na siyang naka-coreference sa pangngalang may 
semantikong gampanin ng tagagawa. Sa 1, na tumutukoy sa isang eksena sa Pear Film, iisa ang 
referent ng unang na at ng anak, ang batang naglalagay ng peras sa basket. Nagtatatag ang mga 
ito ng reperensiya sa isa't isa sa magkaibang parirala na NP at VP. Nilinaw ko ito sa 


pamamagitan ng coindexation. 


bn” 


1. “Ingewa na'yna nin anak na? ha bike yay ndputi na”. 


Ing-gwa=na-yna nin anak=na ha bike yay n-a -putiFna 
PFV.THM-lagay 3.SG.ERG anak=3.SG.  isa- bisikleta. DET.ABS PFV.MOD- 
=3.SG.ERG POSS LNK ani=3.SG.POSS 
=ADV 


“Nilagay na ng anak niya sa bisikleta iyong naani niya.” 


Gayumpaman, hindi ito mandatori. Nagkakaiba rin ang mga L1 ispiker sa konsistensi 
nila ng paggamit nito. 


2a. “Guloy-guloy na' ya nin a-say lalaki.” 

Guloy-guloy=na ya nin a-Sa-y lalaki 

hilaFWR.ADJ=3SG.ERG  3SGERG  DET.ERG isaLNK _laldki 
“Hila-hila siya ng isang lalaki.” 


a 
Z 


2b. “Guloy-guloy ya? nin a-say lalaki’. 
Guloy-guloy ya nin a-Sa-y lalaki 
hila-FWR.ADJ 3.SG.ERG DET.ERG  isa-LNK lalaki 
“Hila-hila siya ng isang lalaki.” 
Makabatas ang mea salimuot ng CRP sa Sambal Tina sapagkat nagpapasailalim sa mga 
kahigpitan ng wika. Sa mga pangungusap na perpektibong katatapos kung saan walang 
markadong simuno, nananatili ang CRP sa anyong henetibo para hindi rin magmarka ng 


pagkasimuno sa kayariang ito. Kung gayon, lumilitaw ang CRP sa anyong henetibo kung nasa 


ergatibo ang referent, samantala, nagiging absolutibo ito kung absolutibo tin ang referent. 


3a. 


3b. 


86 


“Kapipihaliw na ni Pot nin prutas.” 


Kapipi-haliw na nin prutas 
RPFV-bili 3.5G.GEN DET.ERG prutas 
“Kakabili ni Pot ng prutas.” 


*Kapipihaliw ya ni Pot nin prutas.” 
Kapipi-haliw Ja nin prutas 
RPFV-bili 3.SG.ERG DET.ERG prutas 


“Nakalampas yayna yay lalaki.” 

N-aka-lampas=ya-yna Ja) lalaki 

PFV.ACR-MOD-lampas=3.SG.ABS-na DET.ABS. lalaki 
“Nakalampas na iyong lalaki.” 


87 


Tsapter V. Buod, Kongklusyon, at Rekomendasyon 


Buod 


Ang Sambal Tina ay may imbentaryong ponemiko ng 19 segmental na ponema na 
binubuo ng 16 katinig at 3 patinig, samantala, suprasegmental na ponema naman nito ang diin. 
Dahil sa pagkakatulad ng Sambal Tina sa Tagalog, minabuti na gumamit ng ortograpiyang 
kahawig nito sa halip na panatilihin ang lipas na ortograpiya. Gayundin, nagpakita ng mga 


pagbabagong ponolohikal na dinadaanan ng mga salita bunsod ng kaligiran. 


Sa morpolohiya, inisa-isa ang mga salitang miyembro ng bawat kategotyang 
pangsintaktika at mga tuntunin sa paghalaw pata malahok sa partikular na kategorya. Ang mga 
kategoryang ito ay ang pangngalan, panghalip, panturing, pantakda, pandiwa, pang-angkop, at 
pangatnig. Bilang aglutineyting na wika, maraming panlaping pangngalanin sa Sambal Tina na 
nakakapagnominalays sa iba't ibang ugat. At tulad ng mga ibang wika ng Pilipinas, laging may 
pantukoy ang pangngalan na naghahayag ng kaukulan nito. Gayundin, tulad ng mataming 
kamakailang gramatikal-iskets, pinag-isa ang kategoryang pang-uti at pang-abay bilang 
panturing dahil sa kawalan ng morpolohikal na kaibahan. Para naman sa pandiwa, sinikap na 
idiskrayb ito sa pamamagitan ng matrix na nagpapakita ng tagpuan ng panlaping aspekto at 
tinig, at isa namang hiwalay na teybol ng mga panlaping Paraan. Napag-alaman din na ang mga 
panghalip sa Sambal Tina ay nagfafangsyon bilang mga klitik-partikel sa unang salita sa 


pariralang kinapapalooban. 


Panghuli, idinetalye ang sintaks ng Sambal Tina sa pamamagitan ng mga pangungusap 
batay sa ulo nito. Sinundan naman ng mga uri ng pangungusap na walang simuno pata ipakita 


ang kakanyahan ng mga wika ng Pilipinas na taglay rin ng tinatampok na wika. Pagkatapos 


88 


nito, ipinaliwanag ang mga transpormasyon na nagaganap sa mga pangungusap para makabuo 


ng tanong at negasyon. Gayundin, nilahok dito ang paunang pagsusuri ng CRP sa Sambal Tina. 


Kongklusyon 


Nilayon ng pag-aatal na ito na magsilbing komprehensibong deskripsiyon ng Sambal 
Tina na sasaklaw sa ponolohiya hanggang sa sintaks nito. Nagfokus lang ito sa dayalek ng 
Sambal Tina sa bayan ng Palauig kung saan nagmula ang mga informant na LI ispiker. 
Sapagkat isang nanganganib na wika na nasa level 6 sa EGIDS, minarapat na bumuo ng 
gramatikal-iskets para sa dokumentasyon ng Sambal Tina sa hinaharap tulad ng paunang 
hakbang sa ibang minoryang wika. Sa ganitong pataan, ebidensiya ito na sumusporta sa 
siyentipikong katotohanan na lahat ng mga wika sa mundo ay may sariling gramar, gaano man 
kamarhinalisado. Dahil din sa pagsusuri ng mga komponent ng wikang ito, natuklasan na 


mayroon itong taglay na sariling kompleksidad tulad ng lahat ng umiiral na wika. 


Ang mga pagsusuri dito ay inspirado ng mga kaisipan ng heneratibong gramar at may 
malalim na impluwensiya ng mga katulad na heneratibong deskripstyon ng Tagalog nina 
Nolasco at Cefia. Sa dahilan ding ito, hindi naging konsetn ng aking pag-aaral ang aktuwal na 
diskors at ang aspektong pangkultura ng wika, kundi bilang mental na kasangkapan. Bagama't 
komplikado dahil sa natatanging kayarian ng mga wika ng Pilipinas, matagumpay na nahimay 


tito ang iba't ibang sangkap ng wika at mga fangsyon nito. 


Gayundin, bagama't mataming pagkakatulad sa Tagalog, may mga natuklasang yunik 
na katangian sa Sambal Tina: 1) reduplikasyon na C lang para sa pluralisasyon, it) pagsasapang- 
uri ng pangngalan nang walang lipat-diin, iti) pagkakaroon ng opsiyonal na CRP, at iv) 


gramatikalidad ng ilang kayartan na hindi katanggap-tanggap ang katumbas sa Tagalog, hal. a) 


89 


pagkakaroon ng simuno sa pangungusap na perpektibong katatapos at b) ang kawalan ng 


usugan para sa PP. 


Sa ganitong paraan, maaaring maging patnubay ang aking pag-aatal sa pagbuo ng mas 
masaklaw na reference grammar ng Sambal Tina. Gaya nito, magagamit din ang mga tuklas 


dito para sa pagbuo ng mga materyales pata sa MIB-MLE sakaling ibalik ito. 


Rekomendasyon 


Isinagawa ang pag-aatal na ito nang may saklaw lang na Palauig, isang bayan sa 
Zambales, para magfokus ang analisis sa iisang dayalek. Kung kaya, nirerekomenda ko sa mga 
iba pang risertser na sumulat din ng gramatikal-iskets para sa mga dayalek gaya ng nasa Sta. 
Cruz at Candelaria na may mga ponolohikal na varyasyon sa sinuri kong dayalek. Nalaman ko 
ito sa mga kumbersasyon ng aking nanay at kaniyang mga kaibigan na tagadoon kung saan may 
mga kapansin-pansin na pagkakaiba sa wika bagama't nakakapagkomyunikeyt. Marami itong 


pagkakaiba sa bokabularyo at maaari pang may mga signifikant na kaibahan sa gramar. 


Gayundin, mahalaga sa mga gawaing siyentipiko ang teorya sapagkat ito ang 
gumagabay sa pagsasakatuparan ng riserts. Sa ganitong paraan, nagkakaroon ng mga ibang 
tuklas. Bilang alternatibo, maganda ring ideya na subukin ang pag-aaplay ng iba pang mga 
aprowts na may fokus naman sa mga sosyo-kultural na aspekto ng wika at ang epekto nito sa 
estruktura. Halimbawa, maaaring makatunghay ng mga pagkakaiba sa Sambal Tina na nakasalig 
sa uring panlipunan na kinabibilangan ng ispiker, isang bagay na hindi pinagkaabalahan sa 


aking pag-aaral. 
Higit pa rito, hinihikayat ko rin ang mga iba pang linggwist na bumuo ng mga pag- 
aaral kahawig nito sa Sambal Tina o iba pang wika ng Pilipinas na ginagabayan ng heneratibong 


gramar sa layuning mag-ambag sa pagkakaunawa ng instintong pangwika. Maaari itong 


90 


simulan, halimbawa, sa pagtukoy ng mga parametro ng Sambal Tina, higit pa sa Parametrong- 


wh at Parametong Hungkag na Simuno, sang-ayon sa diwa ng unibersal na gramar. 


91 


Sanggunian 


Allado, Alaxa Ramos. 2014. Isang Iskets ng Morfosintaks ng Wikang Bolinao. Tesis na 
Andergradweyt, Baguio: University of the Philippines Baguio. 


Almario, Virgilio S. 2018. Tungo sa Isang Estandardisadong Wika. Manila: Komisyon sa Wikang 
Filipino. 


Antworth, Evan L. 1979. A Grammatical Sketch of Botolan Sambal. LSP Special Monogtaph 
Issue, 8. Manila: Linguistic Society of the Philippines. 


Aquino, Friedrich Andres. 2021. “A Grammatical Sketch of Paranan.” Tesis na 
Andergradweyt. 


Blust, Robert. 2013. The Austronesian Languages. Canberra: Asia-Pacific Linguistics. 


Bybee, Joan. 2006. “Language Change and Universals.” Sa Linguistic Universals, inedit ni 
Ricardo Mairal at Juana Gil, 179-194. Cambridge: Cambridge University Press. 


Cena, Resty Mendoza. 2020. Morpolohya ng Filipino. Bisoogo. 
—. 2012. Sintaks ng Filipino. Manila: National Commission on Culture and the Arts. 


Cefia, Resty Mendoza, at Ricardo Ma. Duran Nolasco. 2011. Gramatikang Filipino: 
Balangkasan. Quezon: University of the Philippines Press. 


Chomsky, Noam. 1965. Aspects of the Theory of Syntax. Cambridge: The M.LT. Press. 


Conant, Carlos Everett. 1911. “The RGH Law in Philippine Languages.” Journal of the 
American Oriental Society 31 (1): 70-85. 


Cook, V.J., at Mark Newson. 2007. Chomsky's Universal Grammar. New York: Blackwell 
Publishing. 

Creswell, John W., at Cheryl N. Poth. 2018. Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing 
Among Five Approaches. 4th ed. Thousand Oaks: SAGE Publications. 


Creswell, John W., at J. David Creswell. 2018. Research Design: Qualitative, Quantitative, and 
Mixed Methods Approaches. 5th ed. Los Angeles: SAGE Publications. 


Crystal, David. 2000. Language Death. Cambridge: Cambridge University Press. 


Del Corro, Anicia. 2019. “Tampok na Katangian ng Gramatika ng Wikang Kapampangan.” 
Pandiwa: Lathalaan para sa Wika at Kultura (Komisyon sa Wikang Filipino) 56-72. 


Doroja, Danica Matiz A. 2017. “Amplifying Small Voices: A Grammar Sketch of Manide.” 
Tesis na Andergradweyt, Quezon. 
https://www.academia.edu/34723192/Amplifying Small Voices A Grammar Ske 
tch of Manide. 


92 


Eberhard, David M., Gary F. Simons, at Charles D. Fennig, . 2022. Ethnologue: Languages of the 
World. 25th. Texas: SIL International. http://www.ethnologue.com. 


Elgincolin, Sotero B., Hella E. Goschnick, at Priscilla R. Elgincolin. 1988. English-Tina 
Sambal-Pilipino Dictionary. Maynila: Summer Institute of Linguistics. 


Foley, William A. 1998. “Symmetrical Voice Systems and Precategoriality in Philippine 
Languages.” Sa Workshop on Voice and Grammatical Functions in Australian languages. 
Brisbane: University of Queensland. 


Fraenkel, Jack R., Norman E. Wallen, at Helen H. Hyun. 2012. How to Design and Evaluate 
Research in Education. 8th ed. New York: McGraw-Hill. 


Goshnick, Hella E. 1989. The Poetic Conventions of Tina Sambal. Manila: Linguistic Society of 
the Philippines. 


Grenoble, Lenore A. 2021. “Language Shift.” Oxford Research Encyclopedia of Linguistics. March 
25. Inakses Abril 15, 2022. 
https://oxfordre.com/linguistics/view/10.1093/acrefore/9780199384655.001.0001 
/acrefore-9780199384655-e-347. 


Himes, Ronald S. 2012. “The Central Luzon Group of Languages.” Oceanic Linguistics 51 (2): 
490-537. https://www.jstor.org/stable/23321866. 


Himmelmann, Nikolaus P. 2006. “Language documentation: What is it and what is it good 
for? .” Sa Essentials of Language documentation, nina Jost Gippert, Nikolaus P. 
Himmelmann at Ulrike Mosel, 1-30. De Gruyter Mouton. 


Himmelmann, Nikolaus P. 1991. The Philippine Challenge to Universal Grammar. Working Paper, 
Koln: Institut fir Linguistik, Universitat zu Koln. 


Huffman, Marie K. 2011. Articulatory Phonetics. Oktubre 28. Inakses Pebrero 5, 2023. 
https://www.oxfordbibliographies.com/display/document/obo- 
9780199772810/obo0-9780199772810-0053.xml? 


Imperial, Irvin Jen P. 2018. Katubungi: A Grammatical Description of Isarog Agta (Katubung) and 
Some Notes on Language Endangerment and Extinction. Tesis na Andergradweyt, Quezon: 
University of the Philippines Diliman. 


Jongman, Allard. 2013. Acoustic Phonetics. Marso 29. Inakses Pebrero 5, 2023. 
https:/ /www.oxfordbibliographies.com /display/document/obo- 
9780199772810/obo0-9780199772810-0047.xml#. 


Kandler, Anne, at James Steele. 2017. “Modeling Language Shift.” Proceedings of the National 
Academy of Sciences of the United States of America 114 (19): 4851-4853. 
https://www.jstor.org/stable/26481766. 


Krauss, Michael. 1992. “The World's Languages in Crisis.”” Language 68 (1): 4-10. 


93 


Eberhard, David M., Gary F. Simons, at Charles D. Fennig, 2023. Language Status. Inakses 
Abril 13, 2022. https://www.ethnologue.com/about/language-status. 


Leavy, Patricia. 2014. “Introduction.” Sa The Oxford Handbook of Qualitative Research, inedit ni 
Patricia Leavy, 1-13. New York: Oxford University Press. 


Lewis, M. Paul, at Gary F. Simons. 2010. “Assessing endangerment: Expanding Fishman's 
GIDS.” Revue roumaine de linguistique 103-120. 


National Statistics Authority. 2014. Statistical Tables on Sample Variables from the results of the 
2010 Census of Population and Housing - Philippines. Hulyo 31. Inakses Marso 15, 2022. 
https://psa.gov.ph/content/statistical-tables-sample-variables-results-2010-census- 
population-and-housing-philippines. 


Nolasco, Ricardo Ma. Duran. 2020. Ang Dulog Sapin-sapin sa Pagbubuo ng mga Salita. Setyembre 
19. Inakses Abril 5, 2022. https://iyil.ph/articles/ang-dulog-sapin-sapin-sa- 
pagbubuo-prof-ricardo-ma-duran-nolasco/. 


Nolasco, Ricardo Ma. Duran. 2011. Grammar Notes on the National Language. 
https://vdocuments.net/reader/full/grammar-notes-on-the-philippine-language. 
(unpublished) 


Orellana, Denis Dionisius. 2021. Ang Fonoloji ng Tina Sambal. Papel-kumperenstya, Iligan: 
Mindanao State University. 
https://www.teseatchgate.net/publication/354775165_ANG_FONOLOJI_NG_TI 
NA_SAMBAL. 


Payne, Thomas E. 1997. Describing Morphosyntax: A Guide for Field Linguists. New York: 
Cambridge University Press. 


Paz, Consuelo J. 2005. Gabay sa Fildwurk. Quezon: The University of the Philippines Press. 


Paz, Consuelo J., Viveca V. Hernandez, at Irma U. Peneyra. 2003. Ang Pag-aaral ng Wika. 
Quezon: The University of the Philippines Press. 


Reid, Lawrence A. 2017. “Revisiting the Position of Philippine Languages in the 
Austronesian Family.” The Br Andrew Gonzalez FSC (BAG) Distinguished Professorial 
Chair Lecture. Inakses Matso 20, 2022. 
http://www2.hawaii.edu/~reid/Combined%20Files /A94.%202017.%20Revisiting% 
20the%20Position”%200f%20Philippine”20Languages%20in020the%20Austronesi 
an/20Family.pdf. 


Reid, Lawrence A., at Analyn V. Salvador-Amores. 2016. Guide to Isinay Orthography. Baguio: 
Cordillera Studies Center. 


Rosero, Michael Wilson. 2011. “A Grammatical Sketch of Masbatenyo.” Tesis na 
Andergradweyt, Quezon. 
https://www.academia.edu/7429425/A_Grammatical_Sketch_of_Masbatenyo. 


94 


Schachter, Paul, at Fe T. Otanes. 1972. A Tagalog Reference Grammar. Los Angeles at London: 
University of California Press. 


Schane, Sanford A. 1973. Generative Phonology. New Jersey: Prentice-Hall. 


Seifart, Frank. 2006. “Orthography Development.” Sa Essentials of Language Documentation 
(2006): 275-299, nina Jost Gipper, Nikolaus Himmelmann at Ulrike Mosel, 275-299, 
Berlin: Mouton de Gruyter. 


SIL International. 2022. Language Documentation. Inakses Marso 23, 2022. 
https:/ /www.sil.org /language-culture-documentation / language-documentation. 


—. 2022. Language Vitality. Inakses Abril 27, 2022. https://www.sil.org/language- 
assessment /language-vitality. 


—. 1988. “Tina Sambal Orthography Fact Sheet.” SIL Language and Culture Archives. Inakses 
Marso 21, 2022. 
https://www.sil.org/system/files/reapdata/57/92/30/579230788615825552852030 
09624155901046/Tina_Sambal_Orthography_Fact_Sheet__xsb_.pdf. 


Simons, Gary F. 2019. “Two Centuries of Spreading Language Loss.” Proceedings of the 
Linguistic Society of America 4 (27): 1-12. 
https://journals.linguisticsociety.org/proceedings/index.php/PLSA/article/view/45 
32/4126. 


Torres, Joel Mayo. 2019. Tina Sambal Basic Clauses. Central Luzon State University. 
https://www.tesearchgate.net/publication/336346381 TINA SAMBAL BASIC C 
LAUSES. 


Villegas, John Matthew. 2022. A Grammatical Sketch of Pandan Bikol. Tesis na Andergradweyt, 
Baguio: University of the Philippines Baguio. 


Walton, Charles. 1979. “A Philippine Language Tree.” Anthropological Linguistics 70-98. 


Apendiks A 


500-salitang Listahan 


95 


English Filipino Sambal Tina Transkripsiyong IPA 

daras 

001 | adze piko ['pi.ku] 
piko 

002 | alive buhay angkabiyay [Par).ka.bi.'jaj] 

003 | all lahat halban [hal 'ban] 

004 | and at tan [tan] 

005 | anger galit puot ['pu.?ut] 

006 | animal hayop ayop [?a.jup] 
bukung-bukong 

007 | ankle tikor ['ti.kur] 
sakong 

008 | ant langgam ulandi [Pu.lan.'di] 

009 | atm bisig. braso ['bra.su] 

010 | armpit kili-kili kili-kili [ki.li'ki.li] 
palaso 

011 | arrow pana ['pa.na?| 
pana 

012 | ashes abo abo [?a.'bu] 

013 | at sa ha [ha] 

014 | awake gising ampimata [?am.pi.ma.'ta] 

015 | back likod bukot [[bu.kut] 

016 | bad masama duka [du.'ka?] 

017 | bald kalbo kalbo [kal.'bo] 
kawayan kawayan [ka.'wa.jan] 

018 | bamboo 
buho bulo ['bu.lu?] 

019 | bark (tree) balat ng kahoy 7” | lupin kayo [lu.pin 'ka.ju] 

020 | bear, suffer tiis irap ['?i.rap] 

021 | beard balbas balbah [bal.'bah] 

022 | beautiful maganda maganda [ma.gan.'da] 


96 


023 | belly tiyan tiyan [tjan] 

024 | big malaki (ma)hiban [ma.hi?.'ban] 

025 | bile apdu aploh [2ap.luh] 

026 | bird ibon manok-manok [ma.nuk.ma.'nuk] 

027 | bitter mapait mapait [ma.pa.'Pit] 

028 | black itim, maitim mangitit [ma.'ni.tit] 

029 pade talim tarom [ta'rum] 
sharpness 

030 | blind bulag bulag ["bu.lag] 

031 | blood dugo daya ['da.ja?] 

032 | body katawan lalaman [la.la.'man] 

033 | bone buto (also, seed) | butol [bu.'tul] 

nag AA batang lalaki anak a lalaki [a.'nak ?a la.la.ki] 
not son) 

035 | brain utak utuk [‘u.tuk] 

036 | branch sanga hanga [ha.'na] 

037 | breast suso didi ['di.di?] 

038 | bright maliwanag malino [ma.'li.nu] 

039 | brother-in-law | bayaw bayaw [ba.'jaw] 

040 | bundle, belt bigkis bigkis [big.'kis] 

041 | butterfly parupato kalibangbang [ka.li.ban.'ban] 

042 | buttocks puwit, puwitan | tatakan [ta.ta.' kan] 

we catch, dakip dakop, [da.'kup] 
apprehend hagop [ha.'gup] 

044 | charcoal uling uling [Pu.lin] 

045 | cheek pisngi lupah [lu.pah] 

046 | chest dibdib kulop [‘ku.lup] 

047 | chick sisiw oe ba 

inakay [Pi.na.'kaj| 
048 | chicken manok manok [ma.'nuk] 


OF 


suo tara pinuno pinuno [pi.'nu.nu?] 
puno (also, tree) | puon [pu.'?un] 
050 | child (young) | anak anak [?a.'nak] 
051 | chin baba baba ['ba?.ba?] 
052 | clean malinis malinis [ma.'li.nis] 
053 | cloud ulap alapaap ['2a.la.'pa.?ap] 
054 | cockroach ipis ipoh ['?i.puh] 
055 | coconut niyog ungot [‘Pu.gut] 
056 | coconut grater | kudkuran kurkuran [kur.'ku.ran] 
057 | coconut milk | gata gata [ga.'ta?] 
058 | cold (objects) | malamig malayop [ma.'la.jup] 
059 | cold (weather) KA malayop [ma.'la.jup] 
malamig 
060 | corpse bangkay bangkay [ban.'kaj] 
061 | cousin pinsan pinghan ['pin-han] 
062 | crocodile buwaya buaya [bu.'?a.ja] 
063 | crow uwak uwak [?u.'wak] 
064 | curly hair kulot kulot [ku."lut] 
065 | dark, dim madilim madublom [ma.dub.'lum] 
066 Aga araw (also, sun) | awlo ['Paw.lo] 
hrs) 
067 Hanes umaga buklah [buk.'lah] 
night time) 
068 | deaf bingi tulok [‘tu luk] 
069 | debt utang utang ['Pu.tay] 
070 | deep malalim malalo [ma.'la.lu?] 
071 | deer usa uysa [uj.'sa] 
072 | demolish giba yuba [ju.ba?] 
073 | dew hamog amog ['?a.mug] 
074 | dirty marumi (ma)yangat [ma.'ja.gat] 


98 


075 | dog aso aso ['2a.su] 
076 | door pinto pultah [pul.'tah] 
077 | downward pababa paaypa [pa.?aj.'pa?] 
078 | dream panaginip taynop [taj.'nup] 
079 | dry (substance) | tuyo maklang [ma.'klan] 
080 | dull (knife) mapurol mapurol [ma.pu.'rul] 
081 | dumb (mute) pipi pipi ['pi.pi] 
alikabok 
082 | dust Sete gabok [ga.'buk] 
083 | ear tainga tutulyan [tu.tul. jan] 
084 | earth (soil) lupa luta [lu.ta?] 
085 | earwax tutuli tuli [tu.'li] 
edible, 
climbing plant 
086 Bah ube ube ['?u.bi] 
root stock 
087 | eel eee ae) palos [pa.'lus] 
palos (saltwater) 
088 | egg itlog uybon [Quj.'bun] 
089 | eggplant talong talom [ta.'Tum] 
090 | eight walo walo [wa.'lu] 
091 | elbow siko hiko [hi.ku] 
ember, hot 
092 Jas baga bayah ['ba.jah] 
093 | erection latug --- --- 
094 | evening gabi yabi [ja.'bi] 
adidas dumi yangat [ja.at] 
tae taka [ta.'ka?] 
096 | eye mata mata [ma.'ta] 
097 | eyebrow kilay kilay ['ki.laj] 
098 | face mukha lupah [lu.pah] 


99 


099 | far malayo madayo [ma.da."ju?| 
100 | fast mabilis mabilis [ma.bi.'lis] 
101 | fat (substance) | taba taba [ta.'ba?] 
ama [?a.'ma?] 
102 | father ama 
tatay ['ta.taj] 
father /mother- 
103 biyenan katyangan [ka.'tja.qan] 
in-law 
104 | feather (1 bila habo [ha but] 
eather (large abot a.'but 
(a8? (fur,fine hair) 
105 | fence bakod alal ['Pa.lal] 
kaunti dauto [da.'Pu.to?] 
106 | few . 
tilan uumno ['?u.?um.no] 
alaypay 
107 | fin Nia palikpik [pa.lik.'pik] 
palikpik 
108 | finger daliri tanggigini [tan.gi.gi.'ni] 
109 | fingernail kuko kuko [ku.'ku] 
110 | fire apoy apoy [?a.'puj] 
111 | first una u-na ['?u?.na] 
112 | firstborn panganay panganay [pa.'ya.naj] 
113 | fish isda kuna [ku.'na?] 
114 | five lima lima [li.'ma] 
115 | flatulence utot utot [Pu 'tut] 
116 | flood baha baha [ba.'ha?] 
117 | flower bulaklak bulaklak [bu.lak.'lak] 
langaw (small lango 
118 | fly (the insect) ays [‘la.qu] 
bangaw (big) 
119 | foam bula bula [bu.'la?] 
ulop 
120 | fog amog ['?a.mug] 
abuabo 
121 | foot paa bitih [bi.'tih] 


100 


122 | forehead noo walong ['wa.luy] 
123 | foul-smelling | mabaho mabata [ma.ba.'ta?| 
124 | four apat apat [?a?.'pat| 
125 | fragrant mabango mabanglo [ma.ban.'lu] 
126 | frog palaka talakba [ta.lak.'ba?] 
full (after 
121 busog buhoy [bu.'huj] 
eating) 
full (not 
128 puno puno [pu.'nu?] 
empty) 
129 | fur balahibo habot-habot [ha.but.ha.'but] 
130 | garden halamanan tanaman [ta.na.'man] 
131 | gills hasang ahang ['a.han] 
132 | ginger luya laya [la?.ja] 
133 | girl batang babae babayi [ba 'ba.ji] 
134 | god bathala diyos [djus] 
135 | gold ginto ginto [gin.'tu?] 
136 | good mabuti maabig [ma."?a. big] 
137 | goodbye paalam patawo [pa.'ta.wu] 
138 | grass damo dikot (di 'kut] 
139 | gray hair uban uban ['u.ban] 
140 | guts laman-loob laman ha lalo [la.'man ha 'la.lu?] 
hair buhok habot [ha.'but] 
= cowlick puyo puyo [(pu'ju?] 
142 | hand kamay gamot [ga.'mut] 
143 | hard matigas matiboy [ma.ti.'buj] 
144 | he siya (he, she) hiya [hi."ja] 
145 | head ulo ulo ['?u.lu] 
146 | healthy malusog makhaw [mak.'haw] 
147 | heart puso puso [pu.'su?] 
148 | heavy mabigat mabiyat [ma.'bjat] 


101 


149 | here dito iti [Pi.'ti] 

150 | high tide taog maalon [ma.'?a.lun] 

na hole (esp. in butas lubot tabu 
ground) hukay 

152 | hot mainit mamot ['ma?.mut] 

153 | house bahay bali [ba.'li] 

154 | how paano pano [pa?.nu] 

155 | how many? ilan umno [Pum.'nu] 

156 | how much? magkano tig-umno [tig.' Pum.nu] 

157 | hungry gutom (ma)bitil [ma.bi'til] 

158 | husband asawa (spouse) ahawa [Pa.'ha.wa] 

159: | ako hiko [hi.'ku] 

160 | image larawan litrato [lit.'ta.tu] 

161 | intestines bituka bitukah [bi.'tu.kah] 

162 | island pulo isla ['ts.la] 

163 | itch kati gato [ga.'tu?] 

164 | jaw panga panga [pa.'ya] 

165 | kiss halik alok [a.'luk] 

166 | knee tuhod tuor ['tu.?ur] 

167 | lake lawa lawa [la.wa?] 

168 | last huli huyot [hu.jut] 

169 | lastborn bunso bunso [bun.'su?] 

170 | later mamaya paysan [paj.'san] 

171 | leaf dahon bulong [bu.'luy] 

172 | leak, drip, rain | tulu tulo ['tu.lu?] 

173 | left (hand) kaliwa kaliwa [ka.li.'wa?] 

174 | leg binti bitih [bi.'tih] 

175 | lie (falsehood) | kasinungalingan ay [ga.'lu.tuj] 

176 | light magaan(g) malipaw [ma.'lu?.paw] 


102 


177 | lightning kidlat kimat [ki.'mat] 
labi labi [la.bi?] 
178 | lip 
bibig (mouth) buboy [bu.'buj] 
179 | liver atay agtay [Pag.'taj] 
180 | long mahaba maanlo [ma.?an.'lu] 
maluwang 
181 | loose malawang [ma.'la.wan] 
maluwag 
182 | louse kuto kuto ['ku.tu] 
183 | love charm gayuma gayuma [ga.'ju.ma] 
184 | lungs baga baya [ba."ja?] 
185 | man (male) lalaki lalaki [la."la. ki] 
malako [ma.la.'ku?] 
186 | many marami ae 
gulpi [gulpi] 
187 | mat (for floor) | banig apay [?a.'paj] 
karne 
karné [kar.'ni] 
188 | meat (flesh) laman 
laman [la.'man] 
(also,contents) 
189 | medicine gamut tambal [tam.'bal] 
190 | melt tunaw tunaw ['tu.naw] 
191 | middle gitna butlay [but.'laj] 
192 | milk gatas gatas ['ga.tas] 
buwan (also, 
193 | moon bulan ['bu.lan] 
month) 
194 | mosquito lamok ilok ['?i.luk] 
195 | moss lumot lumot [‘lu.mut] 
ina [?i.'na?] 
196 | mother ina, nanay 
nanay ['na.naj] 
197 | mountain bundok bakil ['ba.kil] 
198 | mouth bibig buboy [bu.'buj] 
199 | mud putik dutak [du.'tak] 


103 


nail (finger or 


200 kuko kuko [ku.'ku] 
toe) 
201 | name pangalan ngalan ['ga.lan] 
202 | nape batok batok ['ba.tuk] 
makitid 
203 | narrow makitil [ma.'ki. ti] 
makipot 
204 | navel pusod puhol ['pu.hul] 
205 | near malapit madani [ma.da.'ni] 
206 | neck leeg luoy [‘lu.?uj] 
207 | necklace kuwintas kulintah [ku.lin.'tah] 
208 | needle karayom karayom [ka.'ra.jum] 
209 | nest (as bird's) | pugad pugal ['pu.gal] 
210 | net (fishing) lambat taba ['ta.ba?] 
211 | new bago bayo ['ba?.ju] 
212 | night gabi yabi [ja.'bi] 
213 | nine siyam siyam [sjam] 
214 | none wala humin [hu.'min} 
215 | northeast wind | amihan amihan [?a.'mi.han] 
216 | nose ilong along ['2a?.lun] 
217 | not hindi ba a 
ambo [?am.'bu?] 
218 | now ngayon hawanin [ha.wa.'nin] 
219 | octopus pugita kulita [ku.li.ta?] 
madalas 
220 | often Mm pirmi [pir.'mi] 
221 | old luma daan ['da.?an] 
222 | once minsan minghan [min."han] 
223 | one isa asa ['?a?.sa] 
224 | one hundred isang daan =e ges 


asay yatos 


['Pa?.saj ja.'tus] 


104 


hanlibo [han."li.bu] 
225 | one thousand | isang libo : 
asay libo ['2a?.saj 'I.bu] 
226 | orphan ulila ulilah [?u.'li lah] 
227 | other, different | iba laluma [la."lu.mal] 
outrigger 
228 bangka baluto [ba.'lu.tu] 
canoe 
229 | outrigger float | katig katig ['ka. tig] 
230 | over there (far) | doon itaw [?i.'taw] 
sagwan [sag.'wan] 
231 | paddle (canoe) | sagwan sti 5 
bughay [bug."haj] 
sakit (also, 
232 | pain hakit [ha.'kit] 
sickness) 
233 | palm (hand) palad palal ['pa.lal] 
ari ng lalaki 
utin ari nin lalaki ['a.ri? nin la.'la.ki] 
234 | penis 
titi buto ['bu.tu?] 
buto 
235 | person tao (also human) | tawo ['ta.wu] 
236 | pig baboy baboy ['ba.buj] 
237 | pillow unan alunan [2a.lu.'nan] 
halaman 
238 | plant tanom [ta.'num] 
tanim 
pound, well 
239 dikdik dunot ['du.nut] 
ground 
press with 
240 diin duldol (dul.'dul] 
hand or weight 
241 | prick, pierce tusok tuyhok [tuj.'huk] 
242 | pus nana nana ['na.na?] 
243 | rat daga bulaki [bu.'la.ki] 
244 | red pula matibya [ma.tib.'ja?] 
245 | rib tadyang tagyang [tag.'Jan] 


105 


246 | right (correct) | tama tama ['ta.ma?] 
247 | right (hand) kanan kanan ['ka.nan] 
248 | rinse banlaw banlaw [ban.'law] 
249 | river ilog ilog ['2i.lug] 
250 | road daan dalan ['da.lan] 
rock (or 
251 bato bato [ba.'tu] 
boulder) 
252 | roof bubong bubungan [bu.bu.'jan] 
253 | root ugat uyat [Qu'jat] 
254 | rope lubid yubil [ju.bil] 
255 | rotten (as fruit) | sira hira ['hi.ra?] 
256 | rotten (log) bulok bulok [bu.'luk] 
257 | rough magaspang magahal [ma.'ga.hal] 
258 | salt asin asin [?a.'sin] 
259 | salty maalat maalat [ma.'Pa.lat] 
tulad areho a'ri.hu 
260 | same k | 
katulad kapata [ka.'pa.ra] 
261 | sand buhangin buyangin [bu.'ja.gin] 
Aa scratch, kamot kalmot, guyamo [kal.'mut], [gu.'ja.mu] 
catving ukit ukit ['?u. kit] 
263 | sea (ocean) dagat ambay [am.'baj] 
ikalawa ikaluwa [Pi.ka.lu.'wa] 
264 | second 
pangalawa panluwa [pan.lu.'wa] 
buto (also, 
265 | seed butol [bu.'tul] 
bone) 
katulong alila [Pa.'li.la?] 
266 | servant 
alila kalamo [ka.la.'mu?] 
267 | seven pito pito [pi.'tu] 
268 | shadow anino anino [Pa.'ni.nu] 
269 | shallow mababaw mababoh [ma.'ba.buh] 


106 


270 | shark pating pating [pa.'tin] 
matalim 
271 | sharp (knife) matarom [ma.ta.'rum] 
matalas 
tabing-dagat 
272 | shore dalampasigan danin-ambay [da.nin.?am.'baj] 
katihan 
maliit 
maikli makating [ma.ka.'tin] 
273 | short 
maigsi makati [ma.ka.'ti?] 
pandak 
274 | shoulder balikat abaya [?a.'ba.ja] 
275 | shrimp hipon ulang [?u.'lan] 
talakaka [ta.la.'ka.ka] 
276 | sibling (m/f) kapatid 
ali ['?a.]i] 
sibling’s child 
277 pamangkin kaanakan [ka.?a.na.'kan] 
(m/f) 
278 | singe paso pilah ['pi.lah] 
279 | sister-in-law hipag hipag ['hi.pag] 
280 | six anim anom ['?a?.num] 
281 | skin (person) balat katat ['ka.tat] 
282 | skull bungo bungo [bu.qu?] 
himpapawid 
283 | sky langit langit ['la.nit] 
(also, heaven) 
284 | slave alipin alila [?a.'lila] 
285 | sleepy inaantok ampakakalok [?am.pa.ka.'ka?. luk] 
286 | slow mabagal mabagal [ma.'ba.gal] 
makati [ma.ka.'ti?] 
287 | small maliit 
makating [ma.ka.'tin] 
288 | smoke usok ahok [2a.'huk] 


107 


289 | smooth makinis makinis [ma.'ki-nis] 
290 | snake ahas ulay ['Qu.laj] 
291 | sneeze bahing bahing [ba.'hin] 
292 | soft malambot maduna [ma.du.'na?] 
293 | sole talampakan talampakan [ta.lam.'pa.kan] 
294 | some ilan uumno ['u.?um.nu] 
295 | soul kaluluwa kalulwa [ka.lul.'wa] 
296 | sour maasim maalhom [ma.?al hum] 
southwest 
297 habagat abagat [?a.'ba.gat] 
wind 
298 | spear sibat pana ['pa.na?| 
299 | species of bats | paniki paniki [pa.'ni.ki?] 
300 | spider gagamba gigang ['gi.gan] 
laway lawaw [la."waw] 
301 | spittle(saliva) 
dura dura [du.'ra?] 
302 | squid pusit pusit [pu.'sit] 
303 | stairs hagdan ayran [Paj.'ran] 
stand up, 
304 tindig udong ['Pu.duy] 
stature 
bituin 
305 | star bituon [bi.'tu.?un] 
tala 
306 | stick (of wood) | patpat lapat [la.'pat] 
307 | stomach tiyan tiyan [tjan] 
308 | stone bato bato [ba.'tu] 
storehouse 
309 kamalig kamalig [ka.'ma.lig] 
(food) 
310 | straight tuwid, matuwid | tuynong [tuj.'nun] 
311 | stretch unat unat ['Pu.nat] 
312 | strong malakas makhaw [mak.'haw] 
313 | suck sipsip iyop Pi.'jup] 


108 


314 | sugarcane tubo tubo [tu 'bu] 
315 | sun araw (also, day) | awlo [?aw.'lu] 
316 | sweet matamis mahamit [ma.ha.'mit] 
317 | swollen maga angkabaya [?arj.ka.ba.'ja?] 
318 | tail buntot ikoy ['?i.kuj] 
319 | tall matangkad matagay [ma.'ta?.gaj| 
320 MA luha luwa [lu.'wa?] 
crying) 
321 | ten sampu mapulo [ma.'pu.lu?] 
322 | termites anay anay ['?a.naj] 
323 | testicle bayag bayag [ba.'jag] 
324 | thank you salamat salamat [sa.'la.mat] 
325 | that (far) iyon ya(d)taw [jad.'taw] 
326 | that (near) iyan yarin [ja?.rin] 
327 | there (near) diyan ison [Pi.'son] 
328 | they sila hila [hi.'la] 
329 | thick makapal makurpal [ma.kur.'pal] 
330 | thigh hita pata ['pa.ta] 
331 | thin manipis maimpih [ma.?im.'pih] 
332 | thin (human) | payat maubong [ma.?u.'buy| 
PAA ee ikatlo ikatulo [?i.ka.tu.'lu] 
pangatlo pantulo [pan.tu.'lu] 
334 | thirsty uhaw uhaw [Pu.'haw] 
335 | this ito yati [ja.'ti] 
tinik (also, 
336 | thorn duwi ['du.wi] 
fishbone) 
337 | thou/you ikaw hika [hi.'ka] 
338 | three tatlo tulo [tu.lu] 
339 | throat lalamunan buklaw [buk.'law] 
340 | thunder kulog kurol [ku.'rul] 


109 


341 | tight masikip makipot [ma.'ki.put] 
342 | to ask tanong pastang [pas.'tan] 
343 | to awake gising pukaw ['pu.kaw] 
344 | to be angry galit puot ['pu.?ut] 
anak 
345 | to bear (child) anak [Pa.'nak] 
silang 
346 | to beat (strike) | palo garuti [ga.'ru.ti] 
347 | to belch dighay dighay [dig."haj] 
348 | to bite kagat kayat [ka.'jat] 
349 | to blow (wind) | ihip ihip ['?i.hip] 
to boil 
350 kulo humbo [hum 'bu] 
(intrans.) 
to break (as 
351 bali bali ['ba.li?] 
stick) 
352 | to breathe hinga inanawa [Pi.na.'na.wa] 
353 | to bring dala awit [?a.'wit] 
to burn (by 
354 sunog puol ['pu.?ul] 
itself) 
355 | to bury baon kutkot [kut.'kut] 
to bury (the 
356 libing tabon ['ta.bun] 
dead) 
357 | to buy bili haliw [ha.'liw] 
358 | to call tawag tawag ['ta.wag] 
dala awit 
359 | to carty [Pa.'wit] 
buhat 
360 | to choose pili pili ['pi.li?] 
361 | to clean linis linis [linis] 
362 | to come dating ko [ku] 
to copulate 
363 talik mihawa [mi?."ha.wa] 


(human) 


110 


364 | to cough ubo kuko [ku?.ku?] 
365 | to count bilang bilang [[bi.lan] 
366 | to cut putol puto ['pu?.tu] 
367 | to dance sayaw bayli [baj.'li] 
dumi 
368 | to defecate bawas taka [ta.'ka?] 
tae 
nais 
369 | to desire labay [la.'baj] 
nasa 
370 | to die patay pati [pa.'ti] 
371 | to dig hukay lubot [lu'but] 
372 | to do gawa gawa [ga.'wa?] 
373 | to drag kaladkad guloy [gu.luj] 
374 | to drink inom inom [Pi.'num] 
375 | to drown lunod lilimoh [li.li.'muh] 
376 | to eat kain kan [kan] 
377 | to fall (drop) a a ['da.bu?] 
laglag 
378 | to fear takot limo [[H?.mu] 
379 | to fight laban laban ['la.ban] 
380 | to find hanap tingkap [tin."kap] 
381 | to float lutang lumtaw [lum.'taw] 
382 | to flow agos agoh ['?a.cuh] 
383 | to fly lipad lumpar [lum.'par 
384 | to forget limot liwawan [li.'wa.wan] 
385 | to give bigay bi [bi] 
386 | to go punta ko [ku] 
387 | to go down baba aypa [Paj.'pa?] 
388 | to go in pasok luob [lu.?ub] 
389 | to go out labas likol [li 'kul] 


111 


390 | to go up akyat uli [Pu.li? 
to hang on, 
391 | hook sabit habit [ha?.bit] 
something 
392 | to hear kinig kalngo [‘kal.qu?| 
393 | to hit tama tama ['ta.ma?] 
to hold (in 
394 hawak gagot ['ga?.gut] 
hand) 
395 | to hunt (game) | aso aho ['2a.hu] 
sga) oer” lon lukhé [luk.'hul 
up) 
397 | to kill patay pati [pa.'ti] 
398 | to know (facts) | alam tanda [tan.'da?] 
399 | to laugh tawa umlfh [2um.'lih] 
400 | to lie (on side) | higa ira [Pi'ra?] 
401 | to live buhay biyay [bi. aj] 
402 | to look pee hilap [‘hilap] 
tanaw 
ae ibig labi [la."bi] 
mahal aro ['2a.ru?] 
404 | to moan ungol ungol ['2u.qul] 
405 | to open bukas abran [2ab.'ran] 
406 | to play laro ikap ['?i.kap] 
407 | to pound eae os [ba. ju] 
pukpok pukpok, patok [puk.'puk], [pa.tuk] 
408 | to pull hila guloy [gu.luj] 
409 | to push tulak tulak ['tu.lak] 
410 | to put lagay igwa, igka [Zig 'wa?], [Pig ka?] 
411 | to quarrel away away, gulo ['2a.waj], [gu.'lu] 
412 | to rain ulan abagat [?a.'ba.gat] 


112 


413 | to return balik balik [ba."lik] 
414 | to rub kuskos kuhko6h [kuh.'kuh] 
415 | to run takbo pulayo [pu.la."ju] 
halita [ha."li.ta?] 
416 | to say sabi 
tutol ['tu.tul] 
to scratch 
417 kamot gugo [gu?.'ou?| 
(itch) 
418 | to see kita a-kit [Pa? 'kit] 
419 | to sell bili lako [la.ku?] 
420 | to sew tahi tayi [ta 'ji2] 
421 | to shout sigaw bulyaw [bul.'jaw] 
422 | to show pakita pa-kit [pa? kit] 
423 | to shower ambon tayakutok [ta.ja.'ku.tuk] 
awit 
424 | to sing kanta [kan.'ta] 
kanta 
to sink 
425 lubog lumdog [lum.'dug] 
(intrans.) 
426 | to sit upo tuklo [tuk.'Tu?] 
427 | to sleep tulog a-lok ['2a.luk] 
428 | to smell amoy angot ['Pa.qut] 
429 | to speak salita halita [ha.'li.ta?] 
430 | to spit dura dura [du.'ra?] 
431 | to split hati pitna [pit.'na?] 
432 | to squeeze piga piga [pi.'ga?] 
to stab (or 
433 saksak saksak [sak.'sak] 
stick) 
iron 'Pi?.fu 
434 | to stand tayo 7 | 7 
umdong [?um.'duy] 
435 | to steal nakaw hiba [hi.ba?] 


113 


to string (as 


436 tuhog huloy [‘hu.luj] 
leis) 
437 | to suck sipsip iyop [2i.'jup] 
438 | to swallow lunok lunok [lu.'nuk] 
439 | to sweat pawis hayngot [haj."qut] 
440 | to swell maga baya [ba."ja?| 
441 | to swim langoy tangoy [ta.'yuy] 
442 | to think isip ihip ['Pi.hip] 
tapon 
443 | to throw bantak [ban.'tak] 
hagis 
444 | to tie tali takol ['ta?.kol] 
445 | to vomit suka huka ['hu.ka] 
446 | to walk lakad lako [la.'ku] 
447 | to wash hugas uyah ['?u.jah] 
448 | to weave habi habi [ha.bi] 
pahid 
449 | to wipe punah ['pu.nah] 
punas 
450 | to wrap up balot putot ['pu.tut] 
451 | today ngayong araw hawanin awlo [ha.wa.'nin 'Paw.lu] 
452 | toe daliri sa paa tanggigini ha bitih | [tan.gi.gi.'ni ha bi.'tih] 
tomorrow 
bukas dilap [di.'lap] 
453 | the following 
F kinabukasan dilap buklah [di."lap buk.'lah] 
ay 
454 | tooth (front) ngipin (all teeth) | ngipon ['ni.pun] 
455 | torch, light sulo apoy [?a.'puj] 
456 | tree punong-kahoy “8 | puon-kayo [pu.'?un 'ka.ju] 
uno uon u'Pun 
457 | trunk (of tree) : IP 
katawan lalaman nin puon [la.la'man nin pu.'?un] 
458 | turtle pagong pagong [pa.'gun] 
459 | twins kambal kambal [kam 'bal] 


114 


460 | two dalawa luwa [lu.'wa] 
461 | ugly pangit pangit [pa.nit] 
462 | upper garment | baro dulo ['du.lu] 
upside down, 
stooping with 
463 tuwad tufr [tu.'Pic] 
the head 
forward 
ataas auli a."Pu.li? 
464 | upward : ; IP 
paakyat patagay [pa.'ta?.gaj| 
465 | urine ihi umi [Pu.'mi?] 
pekpek 
466 | vagina titi [ti.'ti?] 
puki 
467 | vegetables gulay gulay ['gu.laj] 
468 | voice tinig boses ['bu.sis] 
digma 
469 | war gera ['gi.ra] 
digmaan 
warm 
(weather) 
mainit mamot ['ma?.mut] 
470 
maalinsangan maalinsangan [ma.?a.lin.'sa.gan] 
warm and 
humid 
471 | water tubig lanom [la'num] 
472 | water buffalo | kalabaw damulag [da.'mu.lag] 
473 | wave (as surf) | alon alon ['Pa.lun] 
we (1* person, 
474 kami hikami [hi.ka.'mi] 
pl) 
475 | we (dual, pl.) tayo hitamo [hi.ta.'mu] 
476 | weak mahina makapoy [ma.'ka.puj] 
477 | wet basa tupak ['tu?.pak] 
478 | what ano anya [Pan.'ja] 
479 | wheel gulong gulong [(gu.lun] 


115 


480 | when kailan makano [ma.'ka?.nu] 
saan ayti Paj.'ti 
481 | where a an 
nasaan anti [Pan.'ti] 
482 | white puti puti [pu.'ti?] 
483 | who sino hind [hi.'nu] 
484 | why bakit angkot [Pan 'kut] 
485 | wide malawak malawang [ma.'la.wan] 
asawa ahawa [Pa.'ha.wa] 
486 | wife 
maybahay kaambali [ka.?am.ba.'li] 
487 | wind (breeze) | hangin lupot [lu'put] 
488 | wine alak alak ['Pa.lak] 
489 | wing pakpak pakpak [pak.'pak] 
490 | wink kindat kindat [kin.'dat] 
woman 
491 babae babayi [ba.'ba.ji] 
(female) 
gubat baboh ['ba.buh] 
492 | woods (forest) | kagubatan kakayuhan, [ka.ka."ju.han], 
kakahuyan kakayuwan [ka.ka.'ju.wan] 
woody tendril- ; 
493 es gugo gugo [gu.gu?] 
bearing vine 
uod ulol [?u."lul] 
494 | worm 
bulate bulate [bu.'la.ti] 
495 | wrong mali mali [ma.'li?] 
496 | yawn hikab ungab [?u.'qab] 
497 | ye kayo hikamo [hi.ka.'mu] 
498 | year taon taon [ta."2un] 
499 | yesterday kahapon naapon [na."2a.pun] 
500 | welcome walang anuman | humin bungat [hu.'min bu.'gat| 


Apendiks B 


116 


Listahan ng Pangungusap 


Simple/Basic Sentences 


mangga, hindi ang ibon. 


Filipino Sambal Tina 

001 | Tumayo ang bata. Nirong yay anak. 

002 | Ang bata ay tumayo. Yay anak a/ay nirong. 

003 | Ang bata, tumayo. Yay anak, nitong. 

004 | Katatayo ng bata. Kapipirong nin anak. 

005 | Ang bata ang siyang tumayo. | Yay anak yay nirong. 

006 | Ang bata ang tumayo, hindi | Yay anak yay nirong, ambo yay binatilyo. 
ang binata. 

007 | Bata raw ang tumayo, hindi | Yay anak kanoy nirong, ambo yay binatilyo. 
binata. 

008 | Ang tumayo'y ang bata, hindi | Yay nirong yay anak, ambo yay binatilyo. 
ang binata. 

009 | Ang tumayo'y binata, hindi Yay nirong yay binatilyo, ambo yay anak. 
bata. 

010 | Nagsitayo ang mga bata. Nipirong hilay aw-anak. 

011 | Ang mga bata, nagsitayo. Yay aw-anak, nipirong. 

012 | Ang mga bata ang nagsitayo. | Yay aw-anak yay nipirong. 

013 | Ang mga bata ang siyang Yay aw-anak yataw nipirong. 
tumayo. 

014 | Tumayo iyong bata Nirong yataw anak. 

015 | Iyong bata ang tumayo, hindi | Yataw anak yay nirong, ambo yataw binatilyo. 
iyang binata. 

016 | Iyong mga bata ang Yataw aw-anak yay nipirong. 
nagsitayo. 

017 | Kumain ng mangga ang bata. | Nangan nin mangga hiyay anak. 

018 | Ang bata ang kumain ng Yay anak yay nangan nin mangga, ambo yay manok- 


manok. 


117 


019 | Ang bata ang kumain sa Yay anak yay nangan ha mangga, ambo yay manok- 
mangga, hindi ang ibon. manok. 

020 | Kinain ng bata ang mangga. | Kinan nin anak yay manga. 

021 | Ang mangga ang kinain ng Yay manga yay kinan nin anak, ambo batag. 
bata, hindi saging. 

022 | Mangga taw ang kinain ng Mangga kano yay kinan nin anak, ambo batag. 
bata, hindi saging. 

023 | Bumili ng kendi ang binata Nanaliw nin kendi yay binatilyo ha anak para ha 
sa bata para sa dalaga. dalaga. 

024 | Ang binata ang bumili ng Yay binatilyo yay nanaliw nin kendi ha anak para ha 
kendi sa bata para sa dalaga. | dalaga. 

025 | Binili ng binata ang kendisa | Hinaliw nin binatilyo yay kendi ha anak para ha 
bata para sa dalaga. dalaga. 

026 | Ang kendi ang binili ng Yay kendi yay hinaliw nin binatilyo ha anak para ha 
binata sa bata para sa dalaga. | dalaga. 

027 | Ibinili ng binata ang dalaga Impanaliw nin binatilyo yay dalaga nin kendi. 
ng kendi. 

028 | Ang dalaga ang ibinili ng Yay dalaga yay impanaliw nin binatilyo nin kendi, 
binata ng kendi, hindi ang ambo yay anak. 
bata. 

029 | Pumutol ng kahoy ang tao sa | Namito nin kayo yay tawo gamit a bunong. 
pamamamagitan ng itak. 

030 | Ang tao ang pumutol sa Yay tawo yay namuto ha kayo gamit a bunong. 
kahoy sa pamamagitan ng 
itak. 

031 | Pinutol ng tao ang kahoy sa 7 | Pinuto nin tawo yay kayo gamit a bunong. 
pamamagitan ng itak. 

032 | Ang kahoy ang pinutol ng Yay kayo yay pinuto nin tawo gamit a bunong. 
tao sa pamamagitan ng itak. 

033 | Isinulat ng binata ang Inhulat nin binatilyo yay ngalan nin dalaga. 


pangalan ng dalaga. 


118 


034 | Ang lapis ko ang ipinansulat | Yay lapis ko yay inpanulat na ha ngalan nin dalaga. 
niya sa pangalan ng dalaga. 
035 | Ang itak ko ang ipinamutol | Yay bunong ko yay inpamuto nin tawo ha kayo. 
ng tao sa kahoy. 
036 | Ang bata ang binilhan niya Yay anak yay pinanaliwan na nin kendi a para ha 
ng kendi na para sa dalaga. dalaga. 
037 | Kumain ng marami ang bata. | Nangan nin lako/gulpi yay anak. 
038 | Marami ang kinain ng bata. Lako / gulpi yay kinan nin anak. 
039 | Lumakad ng isang kilometro | Nilomalako nin a-say kilometro yay anak. 
ang bata. 
040 | Isang kilometro ang nilakad | Asay kilometro yay nilalako nin anak. 
ng bata. 
041 | Lumakad ng malayo ang Nilumalako nin madayo yay anak. 
bata. 
042 | Malayo ang nilakad ng bata. | Madayo yay nilalako nin anak. 
043 | Lumapit sa dalaga ang bata. | Dinumani ha dalaga yay anak. 
044 | Nilapitan ng bata ang dalaga. | Dinanyan nin anak yay dalaga. 
045 | Pumunta sa bahay ang Nako ha bali yay dalaga. 
dalaga. 
046 | Pumunta sa malayo ang Nako ha madayo yay dalaga. 
dalaga. 
047 | Malayo ang pinuntahan ng Madayo yay kina nin dalaga. 
dalaga. 
048 | Ako ang nakipag-usap sa Hiko yay nakitutol ha dalaga. 
dalaga. 
049 | Ako ang kinausap ng dalaga. | Hiko yay kinatutol nin dalaga. 
050 | Siya ang namatay sa tibi. Hiya yay nati ha tibi. 
051 | Tibi ang ikinamatay niya. Tibi yay ingkamati na. 
052 | Nag-away ang aso't pusa. Niaway yay aso tan pusa. 
053 | Nagkaugat ng malalaki ang Nagkauyat nin mawmahiban yay akasya. 


akasya. 


119 


054 | Nadapa ang dalaga. Nipalukma yay dalaga. 

055 | Naulanan ang binata't dalaga. | Naabagatan yay binatilyo tan dalaga. 

056 | Naging bato ang matapang Nagin bato yay matapang a prinsipe. 
na prinsipe. 

057 | Gumanda ang bahay ng Ginumanda yay bali nin pulis. 
pulis. 

058 | Abugado ang kapatid niya. Abugado yay talakaka na. 

059 | Masipag ang dalaga. Mahipog yay dalaga. 

060 | Mahirap ang pumunta sa Mairap nin mako ha Ibali. 
Maynila. 

061 | Ang pumunta sa Sebu ang Yay mako ha Sebu yay mairap, ambo yay mako ha 
mahirap, hindi ang pumunta | Ibali. 
sa Maynila. 

062 | Madalas ang (pag)punta ng Pirmi yay pamako nin dalaga ha Ibali. 
dalaga sa Maynila. 

063 | Bukas na ang kasal ni Selya. | Dilap ana yay kahal ni Selya. 

064 | Para sa dalaga ang bulaklak. | Para ha dalaga yay bulaklak. 

065 | Nasa bahay ang dalaga. Itaw ha bali yay dalaga. 

066 | Wala sa bahay ang dalaga. Humin ha bali yay dalaga. 

067 | Nasa bahay ang mga dalaga. | Itaw ha bali yay dawdalaga. 

068 | Wala sa bahay ang mga Humin ha bali yay dawdalaga. 
dalaga. 

069 | Ang dalaga ang nasa bahay, | Yay dalaga yay itaw ha bali, ambo yay anak. 
hindi ang bata. 

070 | May bulaklak ang dalaga. Main bulaklak yay dalaga. 

071 | Walang bulaklak ang dalaga. | Humin bulaklak yay dalaga. 

072 | May bulaklak ang mga Main bulaklak yay dawdalaga. 
dalaga. 

073 | Walang bulaklak ang mga Humin bulaklak yay dawdalaga. 


dalaga. 


120 


074 | Ang dalaga ang may Yay dalaga yay main bulaklak. 
bulaklak. 

075 | Ang dalaga ang walang Yay dalaga yay humin bulaklak. 
bulaklak. 

076 | Ang mga dalaga ang may Yay dawdalaga yay main bulaklak. 
bulaklak. 

077 | Masama ang pumunta sa Duka (Ambo labah) nin mako ha kabaret. 
kabaret. 

078 | Mabilis ang takbo ng bata. Mabilis/Paspas yay pulayo nin anak. 

079 | May tao sa bahay. Main tawo ha bali. 

080 | Walang tao sa bahay. Humin tawo ha bali. 

081 | May Diyos. Main Diyos. 

082 | Walang Diyos. Humin Diyos. 

083 | Umuulan. Ampangabagat. 

084 | Inulan siya ng malakas. Inabagat ya nin makhaw. 

085 | Dumidilim na. Andumublom ana. 

086 | Madilim na. Madublom ana. 

087 | Gumagabi na. Angyumabi ana. 

088 | Gabi na. Yabi ana. 

089 | Tag-ulan na. Abagat ana. 

090 | Taniman na. Pananom ana. 

091 | Napakadilim sa bahay. Hay dublom ha bali. 

092 | Napakaliwanag dito. Hay hawang iti. 

093 | Napakasipag ng dalaga. Hay hipog nin dalaga. 

094 | Ang dalaga ang napakasipag. | Yay dalaga yay napakahipog. 

095 | Napakatamad mo. Hay tamlar mo. 

096 | Ikaw ang napakatamad. Hika yay napakatamlar. 

097 | Aray! Atay! 

098 | Bastos! Bastos! 

099 | Tayo na kumain. Tamoyna mangan. 

100 | Tayo na. Tamoyna. 


Compound and Complex Sentences 


121 


umuwi ang binata. 


Filipino Sambal Tina 

101 | Natulog ang dalaga at umuwi | Nalok yay dalaga tan/bayo nurong yay binatilyo. 
ang binata. 

102 | Uuwi sana ang binata pero Murong ya kumon yay binatilyo kot/pero 
umulan. nangabagat. 

103 | Umulan at bumagyo. Nangabagat tan namagyo. 

104 | Umulan pagkatapos na Nangabagat pagkayari nin nanglupot. 
humangin. 

105 | Umuwi ang binata nang Nurong yay binatilyo hin hinumlop yay awlo. 
lumubog ang araw. 

106 | Umuulan pa nang umuwi Ampangabagat ot hin nurong yay binatilyo. 
ang binata. 

107 | Bumaha nang umulan nang | Binumaha hin nangabagat nin makhaw. 
malakas. 

108 | Ang bata ang nagsabing Yay anak yay nanalita nin nurong yay binatilyo. 
umuwi ang binata. 

109 | Ang bata ang nagsabing Yay anak yay nanalita nin ampangabagat ot hin 
umuulan pa nang umuwi ang | nurong yay binatilyo. 
binata. 

110 | Ang sinabi ng bata'y umuwi | Yay halita na nin anak kot nurong yay binatilyo. 
ang binata. 

111 | Sinabi ng batang umuwi ang | Imbalita nin anak nin nurong yay binatilyo. 
binata. 

112 | Sila ang nagbalak na Hila yay nagbalak nin mako ha pari. 
pumunta sa pari. 

113 | Ang binalak nila'y pumunta | Yay binalak la mako hila ha pari. 
sila sa pari. 

114 | Totoong umuulan nang Putog nin ampangabat hin nurong yay binatilyo. 


122 


115 | Siguradong nabasa ang Siguradon natupak yay binatilyo, pati yay awit nan 
binata, pati ang dala niyang | pawpapeles. 
papeles. 

116 | Ang masama'y umulan nang | Yay ambo labah kot nangabagat nin makhaw. 
malakas. 

117 | Ang mabuti'y dumating ang | Yay labah ta nilumato yay pari. 
pari. 

118 | Masama't umulan nang Duka ta nangabagat nin makhaw. 
malakas. 

119 | Masama ang nangyari. Duka/ Ambo labah yay nangyati. 

120 | Mabuti't dumating ang pari. | Labah ta nilumato yay pati. 

121 | Mabuti nga. Labah namaot. 

122 | Ang dalaga ang nagtanong Yay dalaga yay namastang no inumali yayna yay 
kung umalis na ang binata. binatilyo. 

123 | Tinanong ng dalaga kung Pinastang nin dalaga no inumali ana yay binatilyo. 
umalis na ang binata. 

124 | Ang tinanong ng dalaga ay Yay pinastang nin dalaga no inumali yayna yay 
kung umalis na ang binata. binatilyo. 

125 | Gusto ng binatang maglaro, | Labay na nin binatilyon mamtikap, kot ka na labay 
pero ayaw ng dalaga. nin dalaga. 

126 | Umalis ang binata, ngunit Inumali yay binatilyo, kot kay nalok yay dalaga, ta 
hindi natulog ang dalaga, nalyo. 
kundi naligo. 

127 | Umalis ang binata at naligo 8 | Inumali yay binatilyo tan/bayo nalyo anamaot yay 
naman ang dalaga. dalaga. 

128 | Naliligo pa ang dalaga Ampalyo ot yay dalaga nangon nilumato ko. 
kaninang dumating ako. 

129 | Ang binata'y masipag, Yay binatilyo a mahipog, mayaman, tan tanda 


mayaman, at marunong 


magluto. 


mangluto. 


123 


130 | Umalis ka na at gusto ko Umali kayna ta labay koynan malok. 
nang matulog. 

131 | Matulog ka at kakanta ako. Malok ka ta kumanta ko. 

132 | "Papatayin kita," sigaw ni “Patyon kata,” bulyaw ni Pedro. 

Pedro. 

133 | Ang isinigaw ni Pedro'y Yay imbulyaw ni Pedro “Patyon kata.” 
"Papatayin kita." 

134 | "Anong gusto mo," tanong | “Anyay labay mo,” pastang na nin dalaga. 
ng dalaga. 

135 | "Gusto kong kanin," sagot “Labay kon kanon,” ubat na nin binatilyo. 
ng binata. 

136 | Naiiyak ako tuwing maalala | Ampakatangi ko no angkapanumtuman kata. 
kita. 

137 | Buhat nang umalis ka, Mula hin inumali ka, inumayos yay biyay ko. 
uminam ang aking buhay. 

138 | Maniniwala akong tunay niya | Ampipol akon putog na kon anlabyon no impanaliw 
akong iniibig kung ibibili na ko nin singsing a main mahiban a diyamante. 
niya ako ng singsing na may 
malaking diyamante. 

139 | Kung ibibili niya ako ng No impanaliw na ko nin singsing a main mahiban a 
singsing na may malaking diyamante. 
diyamante. 

140 | Hindi ka niya maibibili ng Kay ka na maipanaliw nin singsing 
singsing 

141 | Dahil sa wala siyang pera. Bana humin yan kuwarta. 


Causative Sentences 


Filipino Sambal Tina 

142 | Ang bata ang pumunta sa Yay anak yay nako ha abagat. 
ulan. 

143 | Ang bata ang nagpaulan. Yay anak yay nagpaabagat. 


124 


144 | Nagpaulan ang bata. Nagpaabagat yay anak. 

145 | Ang pari ang nagpaulan. Yay pari yay nagpaabagat. 

146 | Pinaulan ng pari. Pinaabagat nin pari. 

147 | Ang binata ang nagpatyak sa 783 | Yay binatilyo yay namatangi ha anak. 
bata. 

148 | Nagpaiyak ng bata ang binata. | Namatangi nin anak yay binatilyo. 

149 | Ang bata ang pinaiyak ng Yay anak yay pinatangi nin binatilyo. 
binata. 

150 | Pinaiyak ng binata ang bata. Pinatangi nin binatilyo yay anak. 

151 | Ang dalaga ang nagpakain sa | Yay dalaga yay namakan ha aso ko. 
aso ko. 

152 | Ang aso ang pinakain ng Yay aso yay pinakan nin dalaga. 
dalaga. 

153 | Pinakain ng dalaga ang aso ko. | Pinakan nin dalaga yay aso ko. 

154 | Ang dalaga ang nagpakain sa | Yay dalaga yay namakan nin tinapay ha aso ko. 
tinapay sa aso ko. 

155 | Ang aso ko ang pinakain ng Yay aso ko yay pinakan nin dalaga nin tinapay. 
dalaga ng tinapay. 

156 | Ang tinapay ang ipinakain ng | Yay tinapay yay impakan nin dalaga ha aso ko. 
dalaga sa aso ko. 

157 | Ang dalaga ang nagpaganda sa | Yay dalaga yay nagpaganda ha sarili na. 
kaniyang satili. 

158 | Nagpaganda ang dalaga. Nagpaganda yay dalaga. 

159 | Ang binata ang nagpaganda sa | Yay binatilyo yay nagpaganda ha dalaga. 
dalaga. 

160 | Pinaganda ng binata ang Pinaganda nin binatilyo yay dalaga. 
dalaga. 

161 | Nagpakulo ng tubig ang Namahbo/Namamot nin lanom yay dalaga. 
dalaga. 

162 | Pinakulo ng dalaga ang tubig. | Pinahbo/Pinamot nin dalaga yay lanom. 


125 


163 | Ang binata ang kumuha ng Yay binatilyo yay nanguwa nin lapis. 
lapis. 

164 | Ang dalaga ang nagpakuha ng | Yay dalaga yay namakuwa nin lapis ha binata. 
lapis sa binata. 

165 | Ang binata ang pinakuha ng Yay binatilyo yay pinakuwa nin dalaga nin lapis. 
dalaga ng lapis. 

166 | Ang lapis ang ipinakuha ng Yay lapis yay impakuwa nin dalaga ha binatilyo. 
dalaga sa binata. 

167 | Ang binata ang nagpakita sa Yay binatilyo yay napakit ha dalaga. 
dalaga. 

168 | Ang binata ang nagpakita ng | Yay binatilyo yay namakit nin bulaki ha dalaga. 
daga sa dalaga. 

169 | Ang daga ang ipinakita ng Yay bulaki yay impakit nin binatilyo ha dalaga. 
binata sa dalaga. 

170 | Ang dalaga ang pinagpakitaan | Yay dalaga yay pinapakitan nin binatilyo ha bulaki. 
ng binata sa daga. 

171 | Ang dalaga ang pinagtawanan | Yay dalaga yay kinakalihan nin binatilyo. 
ng binata. 

172 | Ang binata ang nagpaluto ng | Yay binatilyo yay namaluto nin kanon ha anak para 
kanin sa bata para sa dalaga. ha dalaga. 

173 | Ang bata ang pinagluto ng Yay anak yay pinaluto nin binatilyo nin kanon para 
binata ng kanin pata sa dalaga. | ha dalaga. 

174 | Ang dalaga ang ipinagpaluto Yay dalaga yay impagluto nin binatulyo nin kanon 
ng binata ng kanin sa bata. ha anak. 

175 | Ang binata ang nagpapapinta | Yay binatilyo yay ampamapintura ha bali na nin 
sa bahay niya ng puti. puti. 

176 | Ang bahay niya ang Yay bali na yay pinapinturahan na nin binatilyo nin 
pinapintahan ng binata ng puti. 
puti. 

177 | Ang dalawang dalaga ang Yay luway dalaga yay nagpagandahan nin bato la. 


nagpagandahan ng bato nila. 


126 


178 | Nagpagabi ng dating ang Nagpayabi nin lato yay dalaga. 
dalaga. 
179 | Nagpakamatay ang dalaga. Nagpakamati yay dalaga. 
180 | Nagpatihulog sa hagdanan Nagdadabo ha ayran yay dalaga. 
ang dalaga. 
181 | Napahiga ang dalaga. Nipaira yay dalaga. 
182 | Kapapakain ng aso ang dalaga. | Kapipipakan nin aso yay dalaga. 
183 | Ipinakikibigay niya ito saiyo. | An-ipakiibi na yati kunmo. 
184 | Pinakiusapan nila akong Pinakitutulan la kon duka yapon mag-ahawa. 


huwag munang mag-aasawa. 


Syntactic Functions and Forms of Various Particles 


simbahan. 


Filipino Sambal Tina 

185 | Siya ito ang hinahanap ko. Hiya yay antingkapon ko. 

186 | Tumayo sina Pedro. Nirong hili Pedro. 

187 | Si Pedro ang tumayo. Hi Pedro yay nitong. 

188 | Sina Pedro ang tumayo. Hili Pedro yay nirong. 

189 | Binili ng anak ko ang bahay 5 | Hinaliw nin anak ko yay bali la. 
nila. 

190 | Binili ng mga anak ko ang Hinaliw nin ow-anak ko yay bali la. 
bahay nila. 

191 | Binili ni Pedro ang bahay ko. | Hinaliw ni Pedro yay bali ko. 

192 | Binili nina Pedro ang bahay 7“ | Hinaliw li Pedro yay bali ko. 
ko. 

193 | Ito ang bahay ng anak ko. Yati yay bali nin anako. 

194 | Ito ang bahay ng mga anak Yati yay bali nin ow-anako. 
ko. 

195 | Ito ang bahay ni Pedro. Yati yay bali ni Pedro. 

196 | Ito ang bahay nina Pedro. Yati yay bali li Pedro. 

197 | Pumunta ang babait sa Nako yay babayi ha simbaan. 


127 


198 | Pumunta ang babai sa Nako yay babayi ha Baguio. 
Baguio. 

199 | Nakipag-usap ang bata sa Nakitutol yay anak ha babayi. 
babai. 

200 | Nakipag-usap ang bata sa Nakitutol yay anak ha bawbabayi. 
mga babai. 

201 | Nakipag-usap ang bata kay Nakitutol yay anak kuni Pedro. 
Pedro. 

202 | Nakipag-usap ang bata kina | Nakitutol yay anak kunli Pedro. 
Pedro. 

203 | Bumili ako ng kendi sa Nanaliw ko nin kendi ha dalaga. 
dalaga. 

204 | Bumili ako ng kendi sa mga | Nanaliw ko nin kendi ha dawdalaga. 
dalaga. 

205 | Bumili ako ng kendi kay Nanaliw ko nin kendi kuni Pedro. 
Pedro. 

206 | Bumili ako ng kendi kina Nanaliw ko nin kendi kunli Pedro. 
Pedro. 

207 | Bumili ako ng kendi pata sa | Nanaliw ko nin kendi pata ha dalaga. 
dalaga. 

208 | Bumili ako ng kendi pata sa | Nanaliw ko nin kendi para ha dawdalaga. 
mga dalaga. 

209 | Bumili ako ng kendi para kay | Nanaliw ko nin kendi pata kuni Pedro. 
Pedro. 

210 | Bumili ako ng kendi pata Nanaliw ko nin kendi para kunli Pedro. 
kina Pedro. 

211 | Magandang sasayaw ang Magandan magbayli yay dalaga. 
dalaga. 

212 | Mabagal na lumakad ang Matantan lumalako yay binatilyo. 


binata. 


128 


213 | Patay na dumating ang Nati nan nakalato yay hundalo. 
sundalo. 
214 | Pagod na dumating ang tatay | Mapagal yan nakalato yay tatay ko. 
ko. 
215 | Nadatnan ng binatang Nalato na nin binatilyon ampalyo yay dalaga. 
naliligo ang dalaga. 
216 | Nakita ng dalagang dumating | Nakit na nin dalagan nakalato yay binatilyo. 
ang binata. 
217 | Pinilit ng binatang makita Pinilit nin binatilyon makit yay dalaga. 
ang dalaga. 
218 | Hindi mapilit na lumabas ang | Kay mapilit lumikol yay dalaga. 
dalaga. 
219 | Sinamahan ng binata ang Nilalamuan nin binatilyo yay dalaga mamuti nin 
dalagang mamitas ng mangga | mangga. 
220 | Tumakbo ng mabilis si Nulayo nin mabilis hi Pedro. 
Pedro. 
221 | Mabilis na tumakbo si Pedro. | Mabilis nin nulayo hi Pedro. 
222 | Mabilis ang takbo niya. Mabilis yay pulayo na. 
223 | Nakita ko ang batang Nakit ko yay anak a mahipog. 
masipag. 
224 | Nakita ko ang masipag na Nakit ko yay mahipog a anak. 
bata. 
225 | Bumili ako ng isang salop na | Nanaliw ko nin asay halop a buyah. 
bigas. 
226 | Matibay ang bahay na bato. Matibay yay balin bato. 
227 | Mahirap ang buhay sa Mairap yay biyay ha Ibali. 
Maynila. 
228 | Masisipag ang mga tao sa Mawmahipog yay tawtawo ha buwat. 
bukid. 
229 | Dalawa katao ang lalim ng Luway katawo yay lalo nin lanom ha bubon. 


tubig sa balon. 


129 


230 | Ako ang pinaliguan ni Pedro 


ng suka. 


Hiko yay pinalyuan ni Pedro nin suka. 


231 | Ito ang binili ni Pedro at ni 


Huwan ng piso. 


Yati yay hinaliw ni Pedro tan ni Huwan nin piso. 


232 | Aalis si Pedro nitong 
linggong ito. 


Umali hi Pedro yatin linggon yati. 


233 | Aalis ang dalaga sa Sabado. 


Umali yay dalaga ha Sabado. 


234 | Sa Sabado ang alis ng dalaga. 


Ha Sabado yay ali nin dalaga. 


235 | Umalis ang dalaga at si Pedro 


noong lunes. 


Inumali yay dalaga tan hi Pedro hin Lunes. 


Different Ways of Negating 


Filipino 


Sambal Tina 


236 | Hindi tumawa ang binata. 


Kay inumlih yay binatilyo. 


237 | Hindi ang binata ang 


tumawa. 


Ambo yay binatilyo yay inumlih. 


238 | Ang binata ang hindi 
tumawa. 
239 | Hindi ang binata ang hindi 


tumawa. 


Yay binatilyo yay kay inumlih. 


Ambo yay binatilyo yay kay inumlih. 


240 | Hindi tumatawa ang binata. 


Kay am-umlih yay binatilyo. 


241 | Hindi tatawa ang binata. 


Kay ya umlih yay binatilyo. 


242 | Huwag kang tumawa. 


Duka ka umlih. 


243 | Ikaw ang huwag tumawa. 


Hika yay duka umlih. 


244 | Hindi masipag ang dalaga. 


Ambo mahipog yay dalaga. 


245 | Hindi abugado ang kapatid 


mo. 


Ambo abugado yay talakaka mo. 


246 | Gustong tumakbo ng 


binata. 


Labay mulayo nin binatilyo. 


247 | Ayaw tumakbo ng mga 
dalaga. 


Kay labay mulayo nin dawdalaga. 


130 


248 | Gusto ko pang kanin. Labay ko ot a kanon. 

249 | Ayaw ko na ng kanin. Ka koyna labay a kanon. 

250 | Bawal ang umihi dito. Bawal mumi iti. 

251 | Hindi maaaring dumaan Kay puweden dumalan iti. 
dito. 

252 | Walang makakaraan dito Humin makadalan iti. 


Imperative Sentences 


Filipino 

253 | Dapat kang kumain ng Dapat kan mangan nin (ma)lako. 
marami. 

254 | Kumain ka ng kanin! Mangan ka nin kanon! 

255 | Kanin mo ito! Kanon mo yati! 

256 | Ito ang kanin mo. Uyay kanon mo. 

257 | Kanin ninyo ito! Kanon muyo yati! 


Interrogative Sentences 


hindi ba? 


Filipino Sambal Tina 

258 | Bakit tumawa ang binata? | Angkot inumlih yay binatilyo? 

259 | Ano ba't naririto ka na Angkot man iti kaynaman? 
naman? 

260 | Ano sa iyo kung tumanda | Anya (man) kumo no tumuntawo kon dalaga? 
akong dalaga? 

261 | Ika-anong presidente ng Pang-umnon presidente nin Pilipinas hi Roxas? 
Pilipinas si Rohas? 

262 | Kaanu-ano mo ang Anyay relasyon mo ha presidente nin Pilipinas? 
presidente ng Pilipinas? Kaano-ano mo yay presidente nin Pilipinas? 

263 | Pinalo mo ba ang kalabaw | Ginarote mo duman yay damulag ko? 
ko? 

264 | Pinalo mo ang kalabaw ko, | Ginarote mo yay damulag ko, ambo duman? 


131 


265 | Umalis ka na, ha? Umali kayna, ha? 

266 | Kinain mo yata ang saging | Kinan mo lawo yay batag ko? 
ko? 

267 | Matutuloy kaya ng kasal ni | Mituloy kari yay kahal ni Selya? 
Selya? 

268 | Umaraw sana sa linggo? Humila kumon yay awlo ha linggo? 

269 | Sino ang kumain sa Hino yay nangan ha mangga mo? 
mangga mo? 

270 | Sinu-sino ang nakakita sa | Hino-hino yay nakakit kungko? 
akin? 

271 | Ano ang nakita mo? Anya yay nakit mo? 

272 | Anu-ano ang nakita mo? Anya-anya yay nakit mo? 

273 | Ilan ang gustong uminom? | Umno yay labay minom? 

274 | Tig-tilan kayo ng saging? Tig-umno kamo nin batag? 

275 | Kailan ka nagpagamot sa. 8 | Nakano ka nagpatambal ha ospital? 
ospital? 

276 | Anong oras ka bumangon? | Anyay oras ka nimata? 

277 | Makailan kang nagbalik Umnoy beses kaynan nagbalik iti? 
dito? 

278 | Kanino ang saging naito? | Hinoy main ikon yati batag? 

279 | Kaninong manok ito? Hinon manok yati? 

280 | Para kanino ito? Para kuni yati? 

281 | Sa kanino mo ibinigay ang | Ayti mo imbi yay hulat ko? 
sulat ko? 

282 | Isda nino ito? Hino yay main kuna yati? 

283 | Saan dumapo ang ibon? Ayti dinumpa yay manok-manok? 

284 | Nasaan ang anak ko? Ayti yay anako? 

285 | Tagasaan ang binata? Ayti taga yay binatilyo? 

286 | Alin dito ang gusto mo? Ayti iti yay labay mo? 

287 | Magkano ito? Umno/Hiumno yati? 


132 


288 | Gaano kataas ang Pano katagay yay sampalok? 
sampalok? 

289 | Paano lumangoy ang Pano tumangoy yay dalaga? 
dalaga? 

290 | Naano ang mukha mo? Napano/Nangano yay lupa mo? 

291 | Inano mo ang ilong niya? | Anya yay ginwa mo ha along na? 


Different Forms and Functions of the Personal Pronouns 


mangga niya. 


Filipino Sambal Tina 
292 | Nagkuwan kami ng kuwan ni | Nagkuwanmi nin kuwan ni kuwan hin kuwan. 
kuwan noong kuwan. 
293 | Aalis ako bukas. Umali ko dilap. 
294 | Aalis kata bukas. Umali ta dilap. 
295 | Aalis ka bukas. Umali ka dilap. 
296 | Aalis stya bukas. Umali ya dilap. 
297 | Aalis kami bukas. Umali kami dilap. 
298 | Aalis tayo bukas. Umali tamo dilap. 
299 | Aalis kayo bukas. Umali kamo dilap. 
300 | Aalis sila bukas. Umali la dilap. 
301 | Ako ang aalis bukas. Hiko yay umali dilap. 
302 | Kata ang aalis bukas. Luwa ta yay umali dilap. 
303 | Ikaw ang aalis bukas. Hika yay umali dilap. 
304 | Siya ang aalis bukas. Hiya yay umali dilap. 
305 | Kami ang aalis bukas. Hikami yay umali dilap. 
306 | Tayo ang aalis bukas. Hitamo yay umali dilap. 
307 | Kayo ang aalis bukas. Hikamo yay umali dilap. 
308 | Sila ang aalis bukas. Hila yay umali dilap. 
309 | Kakanin ko ang mangga nila. | Kanon ko yay mangga la. 
310 | Kakanin nating dalawa ang Kanon tan luwa yay mangga la. 


133 


311 | Kakanin mo ang mangga Kanon mo yay mangga mi. 
namin. 

312 | Kakanin niya ang mangga Kanon na yay mangga tamo. 
natin. 

313 | Kakanin namin ang mangga | Kanon mi yay mangga muyo. 
ninyo. 

314 | Kakanin natin ang mangga Kanon tamo yay mangga mo. 
mo. 

315 | Kakanin ninyo ang mangga Kanon muyo yay mangga ko. 
ko. 

316 | Kakanin nila ang mangga Kanon la yay mangga tan luwa. 
nating dalawa. 

317 | Ang mangga niya ang aking | Yay mangga na yay kanon ko. 
kakanin. 

318 | Akin ito, iyo iyan, kaniya Ikungko yati, ikunmo yarin, ikuna yataw. 
iyon. 

319 | Ito ang akin, iyan ang iyo, Yati yay ikungko, yarin yay ikunmo, yataw yay ikuna. 
iyon ang kaniya. 

320 | Iyon ang inyo, hindi ito. Yataw yay ikon muyo, ambo yati. 

321 | Siya ang lumapit sa akin. Hiya yay dinumani kungko. 

322 | Siya ang lumapit sa ating Hiya yay dinumani kuntan luwa. 
dalawa. 

323 | Siya ang lumapit sa iyo. Hiya yay dinumani kunmo. 

324 | Siya ang lumapit sa kaniya. Hiya yay dinumani kuna. 

325 | Siya ang lumapit sa amin. Hiya yay dinumani kunmi. 

326 | Siya ang lumapit sa atin. Hiya yay dinumani kuntamo. 

327 | Siya ang lumapit sa inyo. Hiya yay dinumani kunmuyo. 

328 | Siya ang lumapit sa kanila. Hiya yay dinumani kunla. 

329 | Siya ang nakakita sa iyo. Hiya yay nakakit kunmo. 

330 | Siya ang nakipag-usap saiyo. | Hiya yay nakitutol kunmo. 


134 


331 | Bumili si Pedro ng kendi Nanaliw hi Pedro nin kendi para kungko. 
para sa akin. 

332 | Bahay nila ito, hindi amin. Bali la yati, ambo kunmi. 

333 | Ito ang aming bahay, iyon Yati yay bali mi, yataw yay kunla. 
ang kanila. 

334 | Siya ang bumili nito. Hiya yay nanaliw yati. 

335 | Siya ang bumili niyan. Hiya yay nanaliw yarin. 

336 | Siya ang bumili niyon. Hiya yay nanaliw yataw. 

337 | Siya ang bumili nitong bahay | Hiya yay nanaliw yati bali min yati. 
namin na ito. 

338 | Siya ang natulog dito. Hiya yay nalok iti. 

339 | Siya ang natulog diyan. Hiya yay nalok ison. 

340 | Siya ang natulog doon. Hiya yay nalok itaw. 

341 | Ganito ang ginawa niya, Anuti yay ginwa na, ambo anurin. 
hindi ganiyan. 

342 | Ganiyan ang ginawa niya, Anurin yay ginwa na, ambo anuti. 
hindi ganito. 

343 | Ganoon ang ginawa niya, Anutaw yay ginwa na, ambo anurin. 


hindi ganiyan. 


Sequences of Personal Pronouns 


Filipino Sambal Tina 
344 | Intibig kita. Anlabyon kata. 
345 | Makikita kita bukas. Makit kata dilap. 
346 | Makikita ko siya bukas. Makit ko ya dilap. 
347 | Makikita ko kayo bukas. Makit ko kamo dilap. 
348 | Makikita ko sila. Makit ko hila. 
349 | Makikita nating dalawa siya. Makit ta yan luwa. 
350 | Makikita nating dalawa sila. Makit ta hilan luwa. 
351 | Makikita natin siya. Makit tamo ya. 


352 


Makikita natin sila. 


Makit tamo hila. 


135 


353 | Makikita mo ako. Makit mo ko. 

354 | Makikita mo siya. Makit mo ya. 

355 | Makikita mo kami. Makit mo kami. 

356 | Makikita mo sila. Makit mo hila. 

357 | Makikita niya ako. Makit na ko. 

358 | Makikita ka niya. Makit na ka. 

359 | Makikita ka nila. Makit la ka. 

360 | Makikita niya siya. Makit na ya. 

361 | Makikita niya kami. Makit na kami. 

362 | Makikita niya tayo. Makit na tamo. 

363 | Makikita niya kayo. Makit na kamo. 

364 | Makikita niya sila. Makit na hila. 

365 | Makikita ka namin. Makit mi ka. 

366 | Makikita namin siya. Makit mi ya. 

367 | Makikita namin kayo. Makit mi kamo. 

368 | Makikita namin sila. Makit mi hila. 

369 | Makikita natin siya, hindi si Makit tamo ya, ambo hi Pedro. 
Pedro. 

370 | Makikita natin sila, hindi lang | Makit tamo hila, ambo bungat hiya. 
siya. 

371 | Makikita ninyo ako. Makit muyo ko. 

372 | Makikita ninyo siya. Makit muyo ya. 

373 | Makikita ninyo kami. Makit muyo kami. 

374 | Makikita ninyo sila. Makit muyo hila. 

375 | Makikita nila ako. Makit la ko. 

376 | Makikita nila kata. Makit la ta. 

377 | Makikita ka nila. Makit la ka. 

378 | Makikita nila siya. Makit la ya. 

379 | Makikita nila kami. Makit la kami. 

380 | Makikita nila tayo. Makit la tamo. 

381 | Makikita nila kayo. Makit la kamo. 


136 


382 | Makikita nila sila. Makit la hila. 

383 | Nakita siya ni Pedro. Nakit na ya ni Pedro. 
384 | Siya ang nakita ni Pedro. Hiya yay nakit ni Pedro. 
385 | Nakita sila ni Pedro. Nakit na hila ni Pedro. 
386 | Nakita ako ni Pedro. Nakit na ko ni Pedro. 
387 | Ako ang nakita ni Pedro. Hiko yay nakit ni Pedro. 


388 | Nakita ako ni Pedro at ni 


Huwan. 


Nakit la ko ni Pedro tan ni Huwan. 


389 | Nakita sila ni Pedto at ni 


Huwan. 


Nakit hila ni Pedro tan ni Huwan. 


390 | Narito sa tabi ko ang anak 


mo. 


Iti ha dani ko yay anak mo. 


391 | Heto na ang presidente. 


Iti yayna yay presidente. 


392 | Akin na ang libro ko. 


Anti na yay libro ko. 


Various Forms and Uses of Numerals 


Filipino Sambal Tina 
393 | Isa Asa 
394 | Dalawa Luwa 
395 | Tatlo Tulo 
396 | Apat Apat 
397 | Lima Lima 
398 | Anim Anom 
399 | Pito Pito 
400 | Walo Walo 
401 | Siyam Siyam 
402 | Sampu Mapulo 
403 | Labing-isa Labin-asa 
404 | Labing-dalawa Labinluwa 
405 | Labing-tatlo Labintulo 


137 


406 | Labing-apat Labin-apat 

407 | Labinlima Labinlima 

408 | Labing-anim Labin-anom 

409 | Labimpito Labimpito 

410 | Labing-walo Labinwalo 

411 | Labinsiyam Labinsiyam 

412 | Dalawampu Luwampulo 

413 | Dalawampu't isa Luwampulo tan asa 
414 | Dalawampu't dalawa Luwampulo tan luwa 
415 | Tatlumpo Tulumpulo 

416 | Apat na pu Apat a pulo 

417 | Limampu Limampulo 

418 | Anim na pu Anom a pulo 
419 | Pitumpu Pitompulo 

420 | Walumpu Walompulo 

421 | Siyam na pu Siyam a pulo 

422 | Isandaan Hanyatos 

423 | Isandaan at isa Hanyatos tan asa 
424 | Isandaan at dalawa Hanyatos tan luwa 
425 | Dalawandaan Luwanyatos 

426 | Tatlundaan Tulonyatos 

427 | Apat na raan Apat a yatos 

428 | Isanlibo Hanlibo 

429 | Isanlibo't isa Hanlibo tan asa 
430 | Isanlibo't dalawa Hanlibo tan luwa 
431 | Sampunlibo Mapulo a libo 
432 | Isandaan libo Hanyatos a libo 
433 | Isang milyon Asay milyon 

434 | Una Una 

435 | Ikalawa Ikaluwa 

436 | Ikatlo Ikatulo 


138 


437 | Ikapat Ikaapat 

438 | Ikalima Ikalima 

439 | Ikanim Ikaanom 
440 | Ikapito Ikapito 

441 | Ikawalo Ikawalo 

442 | Ikasiyam Ikasiyam 
443 | Ikasampu Ikamapulo 
444 | Ikalabing-isa Ikalabin-asa 
445 | Ikalabindalawa Ikalabinluwa 
446 | lisa Aasa 

447 | Dadalawa Luluwa 

448 | Tatatlo Tutulo 

449 | Aapat Aapat 

450 | Lilima Lilima 

451 | Sasampu Mamapulo 
452 | Lalabing-isa Lalabin-asa 
453 | Lalabindalawa Lalabinluwa 
454 | Tig-isa Tig-asa 

455 | Tigalawa Tigluwa 

456 | Tigatlo Tigtulo 

457 | Tigapat Tig-apat 
458 | Tiglima Tiglima 

459 | Tiganim Tag-anom 
460 | Tigpito Tigpito 

461 | Tigwalo Tigwalo 

462 | Tigsiyam Tigsiyam 
463 | Tigsampu Tigmapulo 
464 | Tiglabing-isa Tiglabin-asa 
465 | Tiglabindalawa Tiglabinluwa 
466 | Isa-isa Asa-dsa 


467 


Dala-dalawa 


Luwa-luwa 


139 


ikaapat na bahagi ang akin 


468 | Tatlo-tatlo Tulo-tulo 

469 | Apat-apat Apat-apat 

470 | Sampu-sampu Mapulo-mapulo 

471 | Labi-labing-isa Labi-labin-asa 

472 | Labi-labindalawa Labi-labinluwa 

473 | Minsan Minghan 

474 | Makalawa Makaluwa 

475 | Makaitlo Makatlo 

476 | Makaapat Makapat 

477 | Makalima Makalima 

478 | Makaanim Makanom 

479 | Makasampu Makamapulo 

480 | Makalabing-isa Makalabin-asa 

481 | Siya ba ang kauna-unahan o Hiya duman yay kauna-unahan o kahuyot- 
kahuli-hulihan? huyutan? 

482 | Kalahati, katlo, o kung hindi, Kapitna, katlo, o no kai, ikapat a parte yay kungko. 


Common Expressions and Greetings 


Filipino Sambal Tina 

484 | Nagugutom ka na ba? Mabitil kayna duman? 

485 | Oo. Iya. 

486 | Kakakain mo pa lang! Kapipipangan mo bungat! 

487 | Kahit na. Maski ana. 

488 | Natatae ka ba, Rene? Ampakataka ka duman, Rene? 

489 | Hindi. Kai. 

490 | Tatae ako pagkatapos Manaka ko pamakayari/pagkayari mon mangan. 
mong kumain. 

491 | Sige. Sige. 

492 | Natutulog na ba ang tatay | Angkalok ana duman yay tatay mo? 


mo? 


140 


493 | Ewan. Hawan. 

494 | Gusto mo na bang mag-__| Labay moyna duman mag-ahawa, Dan? 
asawa, Dan? 

495 | Ayoko pa. Ka ko ot labay. 

496 | Napakatanda mo na! Hay tuntawo moyna! 

497 | Walang hiya ka. Humin kan karingyan. 

498 | Saan ka pupunta? Ayti ka mako? 

499 | Diyan lang. Ison bungat. 

500 | Saan ka nanggaling? Ayti ka ibat? 

501 | Sa simbahan. Ha simbaan. 

502 | Aalis na ako, ha? Mako koyna, ha? 

503 | Huwag muna. Duka yapo /yapon. 

504 | Napakaaga pa. Hay hakbay ot. 

505 | Tanghali na nga e. Agtiawlo ana naot, ay. 

506 | Sige na nga. Hige /Sige payna. 

507 | Salamat. Salamat. 

508 | Walang anuman. Humin bungat. 

509 | Sulong na. Tuloy ana. 


Inflectional Forms of Representative Verbs 


Filipino Sambal Tina 

510 | Tatayo ang bata. Mirong yay anak. 

511 | Tumatayo na ang bata. Ampirong ana yay anak. 

512 | Gusto niyang tumayo ka sa | Labay na mirong ka ha dani na. 
tabi niya. 

513 | Tumayo ka! Mirong ka! 

514 | Magsisitayo ang mga bata. | Mipirong ana yay aw-anak. 

515 | Nagsisitayo na ang mga Ampipitong ana yay aw-anak. 
bata. 

516 | Kakain ng mangga ang bata. | Mangan nin mangga yay anak. 


141 


517 | Kumakain ng mangga ang Ampangan nin mangga yay anak. 
bata. 

518 | Kumakain siya ng mangga | Ampangan ya nin mangga hin nilumato (a)ko. 
nang dumating ako. 

519 | Araw-araw siyang kumakain | Awlo-awlo yan ampangan nin mangga. 
ng mangga. 

520 | Kakanin ng bata ang Kanon nin anak yay mangga. 
mangga. 

521 | Kinakain ng bata ang Angkanon nin anak yay mangga. 
mangga. 

522 | Kinakain ng bata ang Angkanon nin anak yay mangga hin nilumato (a)ko. 
mangga nang dumating ako. 

523 | Parating mangga ang Pirmin mangga yay angkanon nin anak. 
kinakain ng bata. 

524 | Kanin mo ito! Kanon mo yatil 

525 | Bibilhin ng bata ang Haliwon nin anak yay mangga. 
mangga. 

526 | Binibili ng bata ang Anghaliwon nin anak yay mangga. 
mangga. 

527 | Bilhin mo ito! Haliwon mo yati! 

528 | Ibibili ng bata ang dalaga ng | Ipanaliw nin anak yay dalaga nin kendi. 
kendi. 

529 | Ibinibili ng bata ang dalaga | Ang-ipanaliw nin anak yay dalaga nin kendi. 
ng kendi. 

530 | Ibili mo siya ng kendi! Ipanaliw mo ya nin kendi! 

531 | Ipansusulat niya ang lapis Ipanulat na ya lapis ko. 
ko. 

532 | Ipinansusulat niya ang lapis | Ang-ipanulat na yay lapis ko. 
ko. 

533 | Binigyan niya ako ng bigas. | Binyan na ko nin buyah. 

534 | Bibigyan niya ako ng bigas. | Babiyan na ko nin buyah. 


142 


535 | Binibigyan niya ako ng Ambiyan na ko nin buyah no Pasko. 
bigas tuwing Pasko. 

536 | Bigyan mo siya ng bigas! Biyan mo ya nin buyah! 

537 | Makikipag-usap ang bata sa | Makitutol yay anak ha dalaga. 
dalaga. 

538 | Nakikipag-usap ang bata sa | Ampakitutol yay anak ha dalaga. 
dalaga. 

539 | Kakausapin ng bata ang Katutulon nin anak yay dalaga. 
dalaga. 

540 | Kinakausap ng bata ang Angkatutulon nin anak yay dalaga. 
dalaga. 

541 | Mamamatay ka rin. Mati ka ot bungat. 

Mati ka siyempre. 

542 | Maraming Pilipino ang Malako a Pilipino yay ampikati ha tibi. 
namamatay sa tibi. 

543 | Tibi ang ikinamamatay ng | Tibi yay ang-ikamati nin malako a Pilipino. 
maraming Pilipino. 

544 | Tibi ang ikakamatay ng Tibi yay ikamati nin anak. 
bata. 

545 | Mag-aaway ang dalawang Miaway yay luway anak. 
bata. 

546 | Nag-aaway ang dalawang Ampiaway yay luway anak. 
bata. 

547 | Madadapa ang bata. Mipalukma yay anak. 

548 | Nadadapa ang bata araw- Ampipalukma yay anak awlo-awlo. 
araw. 

549 | Ang bata ang magpapakain | Yay anak yay mamakan ha aso ko. 
sa aso ko. 

550 | Ang bata ang nagpapakain | Yay anak yay ampamakan ha aso ko. 


sa aso ko. 


143 


551 | Pakakanin ng bata ang aso | Pakanon nin anak yay aso ko. 
ko. 

552 | Pinakakain ng bata ang aso | Ampakanon nin anak yay aso ko. 
ko. 

553 | Pakanin mo ang aso ko! Pakanon mo yay aso ko! 

554 | Nakabili sila ng mangga sa 3 | Nakahaliw hila nin mangga ha Sebu. 
Sebu. 

555 | Makakabili sila ng mangga | Makahaliw hila nin mangga ha Sebu. 
sa Sebu. 

556 | Nakakabili sila ng mangga | Ampakahaliw hila nin mangga ha Sebu. 
sa Sebu. 

557 | Nabili nila ang mangga ng | Nahaliw la yay mangga nin mapulo. 
diyes 

558 | Mabibili nila ang mangga ng | Mahaliw la yay mangga nin mapulo. 
diyes. 

559 | Nabibili nila ang mangga ng | Angkahaliw la yay mangga nin mapulo. 
diyes. 

Addenda 

Filipino Sambal Tina 

560 | Ang batang ito ang tumakbo. | Yati yay anak a nulayo. 

561 | Itong dalagang ito ang Yay dalagan yati yay naniba nin kuna. 
nagnakaw ng isda. 

562 | Ang lalaking iyon ang nanalo | Yay lalakin yataw yay nanalo ha loto. 
sa loto. 

563 | Iyong lalaking iyon ang Yataw lalakin yataw yay nangmati ha attista. 
pumatay sa artista. 

564 | Ang batang iyan ang masipag | Yarin anak arin yay mahipog mag-aral. 
mag-aral. 

565 | Ang batang ito ang tamad Yati yay anak a matamlar mamasa. 
magbasa. 


144 


566 | Bata, pumatay ng pusa. Anak, nangmati nin pusa. 

567 | Mga bata, hinuli ng pulis. Aw-anak, dinakop nin pulis. 

568 | Nakakita ang dalaga ng mga | Nakakit yay dalaga nin aw-anak a dinakop nin pulis. 
batang hinuli ng pulis. 

569 | Mga batang hinuli ng pulis Aw-anak a dinakop nin pulis yay nakit nin dalaga. 
ang nakita ng dalaga. 

570 | Batang babae, ginahasa at Anak a babayi, ginahasa tan pinagsasaksak, nati. 


pinagsasaksak, patay. 


145 


Apendiks C 
Transkripsiyong Ortograpiko ng mga Tugon sa Pear Film 
1. Dan 


Nakit ko, main asay tawo ampamuti yan Indian mango. Yay Indian mangon nakuwa 
na ang-ingka na ha tiklis. Bayo, yay tiklis luwayna'y puno nin Indian mango. Bayo, main nin 
aryan ang-ulian yatin tawon ampamuti nin Indian mango. Oh bayo, main antumnoy nin 
kambing. Main papalato tawo main yan akay-akay nin kambing. Bayo, yay lalaki nuli yaynaman 
ha aryan para mamuti nin anaman Indian mango. Dinumalan yati tawo main akay nin kambing 
itaw hagdan nin tawon ampamutin Indian mango. Main ot asay tiklis, humin laman Indian 
mango. Pero yay luway tiklis main anan laman, puno ana. Bayo, yay kambing kulay brown. 
Guloy-guloy na ya nin asay lalaki. Nakalampasyayna’y lalaki. Bayo, main anaman asay lalakin 
nakabisikleta. Naku yaynaman ataw lugar nin tawon ampamuti'n Indian mango. Imparada na 
yay bisikleta na itaw ha tubo nin puon nu ayti ampamuti'n Indian mango. Bilang anak laworin. 


Bayo, yay bisikleta na kulay maroon a kulay. Bayo, nakasumbrero ya. Ah, yataw anak a 
nakabisikleta, kinuwana yay asay tiklis, ingkarga na ha bike. Bayo, inumali yayna bitbit yay tiklis 
a main Indian mango. Bayo, main anaman palato a nakabisikleta, kapihabwat hila hawanin. 
Habwat. Bayo, nabalinta ya, nihabwag a halban nin Indian mangon nakaingka ha tiklis. Yarin. 
Bayo, nakit na ya nin apat a katawo, tinambayan la ya. Pinulot lay mawmangga, bayo imparong 
la’y bisikleta na. Bayo, tinambayan la ya, ingkarga la oman yay tiklis ha bisikleta na nin “taw 
anak. Bayo, inumali yayna yay anak, ang-itulak na'y bisikleta na. Inumali hilayna siyempre yay 
tuloy katawo. Bayo, mamot a panahon arin. Bayo, pinaswitan la ya. Tan, ang-ikamatla kuna yay 
sumbero nan nabati. 


Hawanin, imbi la'y sumbrero kunan yay anak a nakabati nin sumbrero. Inghulot nayna. 
Bayo, inumali yayna. Mihiwalay hilaynan yati anak siyempre a nakapulot nin sumbrero na. Tulo 
hilaynan anak. [inaudible] kalamoana. Bayo, yay anak nami ya nin Indian mango. Nami ya ya'n 
tulo, osa-osa hila. Habang anglalako hila, angkanon la, habang anglalako hila. itaw lalaki a 
nabati ampamuti nin Indian mango, nanao yaynaman. Bayo, main yay naman nin asay tiklis a 
puno nin Indian mango. Yay asa humin laman. Hawanin, nilumato hila tawtuloy tawo nin 
tinumambay yataw anak a nabalinta. Bayo, nilumalako hilayna papadayo ataw tuloy tawo. 


2. Ded 


Ampamuti ya'n mangga. Mangga duman iti? Yataw namaot asa, yataw asa 
ampaglawidya'n kambing. Ba-yo, main anak a naka-bike. Main yan nakahakbat siyempren 
naka-bike. Nasagi na ya, nabubu yataw inin, mangga ha kaing. Tinambayan ya na namaot, 
tinambayan hilay ampinulot yay mangga. Mangga duman ati? Pitkap wamo? Kai, katya niikap. 


Nag-bike ya, tinakot na yataw naputi nin tatayna, tatay na siguro “taw. Hawanin pabalik yayna, 


146 


nasagi ya nin yataw asay bike. Main. Oh. Ah, yataw tulo kawkaikap niya duman ataw? Binyan 
na hila’n mangga. Inumaypa yayna tan ampamuti. 


3. Gin 


Yay tawo nagharvest yayna nin mangga lawo. Ampama-harvest yayna'n mangga ha 
tanim na. Gulpin inin, aw-anak a naka-bike, mipag-bike hila. Nabalinta yataw anak a naka-bike. 
Nihabwag yay mawmangga. Ampulot-puluton la'y mangga tan ibalik la ha tiklis. Imparongla 
yataw bisikletan natumba. Pinulot-pulot la yataw nihahabwag a mawmangga. Umali yayna, 
yataw inin, yataw main awit “taw mangga. Napulot ana halban mangga na. Ampaswitan la yataw 
anak. Imbalik la kuna yay sumbrero, ta nabati na'y sumbrero, imbi la kuna “taw sumbrero na. 
Gulpi ot inin, mangga. Tan mahawa not ampamuti. Inumaypa ya, yataw lalaki. Inumpaypa ya 
ha ayran. Ta, ingka yayna yataw nikiputi nan mangga. Itaw hilaynan aw-anak. Nilumaba hila 
itaw ha ampamuti'n mangga. 


4. Lydia 


Puon. Tawo. Ingka na yay mawmangga ha sako, Toy. Sako'y pinaglagyan na. Basket. 
Inuli na'y bungan mangga. Ingka na ha basket. Main ampakalat6 a tawo, main yan awit 
damulag. Kambing. Main yan awit kambing. Nuli yaynaman oman. Namuti yaynaman bunga. 
Main nakalato kot nakabisikleta ya. Biniliw na'y no lako a nakuwa, naputin mangga. Kinuwa 
nayna ta ingkarga na ha— Inayos na, inalsa na tan inayos na. Ah, kinuwa nayna, inggwa na ha 
bisikleta. Inlaho na. Inumali yayna. Nabati yay tawon ampamuti nin bunga. Antoyna, awit-awit 
nayna. Iurong nayna no ayti na ayton. Mabiyat. Bilang mabiyat awit na. Main anaman makalato. 
Antoyna! Nabunlog. Mabiyat. Natumba ya. Ambo nan kaya. Abokado? Hiko man, kay ko 
tanda. Dinumani hila, biniliw la yay tawon narabo no nahakitan ya. Pinulot la'y manggan 
ingewana ha inin, awiton na. Kaso, ingkarga naynaman imbalik laynaman ingkarga. 


Inumali yaynaman. Ka” nayna kayan kinumarga bisikleta, inlalakona ya tana yay awit 
na. Inlalako na tana yay bisikleta, ta mabiyat a awit na. Nabati na'y sumbrero na. Inhulol nan 
yataw asay tawo. Binyan na hila mangga. Binyan na hilan bungan mangga. Inumali hilay na. 
Murong hilayna siguro. Ampamuti ya ot kamahawan a tawo. Main yan gamit ayran nin ulian 
na para makaputi ya. Humin ot laman asa. Humin sana lawon maputi. Main anaman nakalato. 
Anya naman kari a labay la? [inaudable] ampaypay. 


5. Pot 


Angkalngo koyna'y mawmanok. Buklayna. Ah, anya kari arin ang-ininun na? Bilang 
babayo ko makit arin ah? Anya karin aw-inin, yatin amputihon na? Bilang mangga, kot humin 


itirin. Laluman klasen inin arin, bunga. Dapat yati nanguwa ya'n inin, yay bilang gahang-gahang 


147 


miyentras ka’ ya nairapan ha pangmuti na. Hay ayos pamuti na. Humin nahapak, “nya? Ah no 
inin payti, no maluto, bilang main anan laluman kulay. Kalupan inin, bilang abokadon hawan 
no anyay klaserin. Ah, yati namaot namastol ya. Miano-ano hila kari iti luwa? Mipinghan hila 
siguro. Yati yay asa, mamastol ya, yati yay asa tagaputi. Bilang lalumay lupan kambing la, “nya? 
Yay inin na yati yay amputi kot inin, masyadon seryoso. Ka’ na labay main mahira. 


Hino ya kari ati? Anak na siguro ‘ti? Anurin paytin itsuran bisikletan hinyadtaw. No 
anurin a bisikleta hawanin, edi umnoyna kari halagarin? Mabli siguro. Anya kari ati? Manaliw 
ya? Manaliw o kikuwa ya? Bilang ambo maganda'y ayos nin dulo na, “nya? Hay kamotan bisa 
naka-longsleeves ya lawo. [inaudible] no tatay na. Pano na kari mawit arin? Ajo. Ahh, iya ta yay 
bisikleta na kot inin, main pamikaan. Hawanin lalumayna’y hitsura nin bawbisikleta ha arapan, 
humin basket. Humin pamikaan basket. Anya kari magkalasin inin arin bunga? Bilang lupan 
papaya, hawan pa. Yay nadabo anay inin na. Ajo, ajo! Nibubi ana. Mapairapan hilan mamulot 
ati no hasa-hasawon la. Dapat ati no puluton lay halban, inin, mitambay hila. Yarin ana. Ah, 
sinadya la. Sinadya la hilan iti yay inin siguro. Ah kai, tinambayan na hila. Wan ko no miaaway 
hila. Labah ta tinambayan la ya. No kay la ya tinambayan kabuyutan nan mayari. 


Hay kamotan pa ot nin inin oh, nin panaon. Siguro magbalik yataw ati, manguwa yay 
naman oman. Tambayan na hilay nakuwan ati tulo ah miyentras mayari hilaynan mangakot nin 
inin, ilalako la. Pati sumbrero na nabati na. Ayos ah pamulyaw, “nya? Angkot kari ta yay palwa 
humin inin, humin masyadon halita? Humin hilan masyadon, inin, anhalitaon. Nangupit hila, 
nanguwa hila kay na nakit. Puwede paytin kanon ataw maskin maata. Wan ko no haganon lan 
maluto. Naasawan la yataw ah. Ah, bilangon na. Nag-ispanta ya. Ajo, ajo. Mipansin na: “Ayti 
hila kari nanguwa nin kinan?” Makapuotan yataw paysan ta nagkulang. 


6. Tin 


Angkot man, “so? Ka” ka makika? Oh main yan inin. Papaysan. Ta sunduon ko ni Mary 
Anne. “Ya. “Ya. Ampamuti ya nin prutas. Ampamuti ya'n mangga. Insalansan na ha basket. 
Antumnoy yay kambing. Kambing? Main ampipakalato nin nagpastol nin kambing. Main 
ampakalato nin mamagpastol nin kambing. Yataw lalaki, nuli ya yataw ha puon ta ampamuti 
ya. Yataw lalakin main awit nin kambing, ipastol na yay alaga na. Main dinumalan nin anak, 
naka-bike. Ampamako kuni ama na. Yay anak na, ampakitambay kuna nin mamisalansan nin 
naputi na ha puon. Inggwanayna'n anakna ha bike yay na-putina. Malupaw. Na-kasalubong 
na'n anak na yay kabilbi na. Nipidumpol hila, nibantak yay awitnan basket a nakahaki ha bike 
na. Natumba ya ha bike. Nagkahugat ya. Oh, main tawtawon nakakit kuna tinambayan la ya 
nin mamigwa uli ha amigwaan na. Oh, yay bike, imparongla. Main kaparan aw-anak nin 
tinumambay kuna. Oh, imbulta la’y naman yay inin ha bike, yay basket. Pinaswitanla ya’n yataw 
inin, tinumambay kuna ta nabati yay sumbrerona. 


Hawanin, ingkamatna kuna “taw anak. Apay yataw? Main imbi nin, binyan na ya nin 


yarin, ay. Anya kot man prutas arin? Ha ibang bansa yarin, ay. Tanda mo no anya “taw prutas? 


148 


Bala ko, ambo law6 mangga ‘taw ta ibang bansa. Ah. Antoynan tatay na, inumaypa yayna. 
Gulpi nan naputi. Ambilangon ni tatay na. Nakalato hila ‘taw tinumambay kuna. Ampag- 
ispanta ya lawo ta nakit na main hilan gawgaot nin yataw pawprutas. Anlalako hila. 


149 


Apendiks D 


Transkripsiyong IPA ng mga Tugon sa Pear Film 
1. Dan 


‘na?.kit-ku ma.’ Pin 'a?.saj 'ta.wu ?am.pa. multi jan 'Pin.djan 'mejy.go 

jaj 'Pin.djan 'men.go na. kwa na Pan. ?in.ka? na ha tik. lis 

‘ba?.ju ma.?in nin ?aj.'ran ?an.?u. li.?an ja. tin 'ta.wun ?am.pa. multi nin 'Pin.djan 'men.go 
o 'ba?.ju ma. Pin ?an.tum.'nuj nin kam. bin’ 

ma. in 'Pin.djan 'men.gon na. kwa na 'Pan.?iy.ka na ha tik. lis 

‘ba?.ju, jaj tik. lis lu.'waj.na'j pu. nu? nin '?in.djan 'men.go 

‘ba?.ju, ma. ?in nin ?ar.'jan Pan.?u. li.?an ja. tin 'ta.wun ?am.pa. multi nin 'Pin.djan 'men.go 
o ‘ba?ju, ma. ?in ?an.tum.'nuj nin kam. bin 

ma. ?in pa.pa.la.'tu? 'ta.wu ma. Pin jan 'Pa.kaj.' Pa.kaj nin kam. big 

‘ba?.ju, jaj la. la.ki 'nulli? jaj.na. man ha ?aj.' ran 'pa.ra ma. multi nin Pa.na.' man ' ?in.djan 
'men.go di.nu. ma.lan ja.'ti 'ta.wu ma. ?in 'Pa.kaj nin kam. bin ?i.' taw hag, dan nin 'ta.wun 
?am.pa. mu.tin 'Pin.djan 'men.go 

ma. ?in Put 'Pa.saj tik. lis hu.'min la. man '?in.djan 'men.go 

'pi.ru jaj lu.'waj tik. lis ma. ?in ?a.'nan la. man pu.nu? ?a.'na 

‘ba?.ju jaj kam. 'bin ‘ku.laj brawn 'gu.luj.' gu.luj na. ja nin 'Pa.saj la. la.ki 

na.ka.lam.pas. jaj.naj la. la.ki 

'ba?.juma.'?in Pa.na.'man 'Pa?.saj la. la.kin na.ka.bi.sik. le.ta 

na. ku jaj.na. man Za.' taw lu.'gar nin 'ta.wun ?am.pa. mu.ti'n 'Pin.djan 'men.go 

?im.pa. ra.da.na jaj bi.sik. le.ta.na ?i.' taw ha tu.'bu nin pu.’ ?un nu Zaj.'ti Pam.pa. mu.ti'n 
'Pin.djan 'men.go 

bi. lan Pa. nak la. wu?.rin. 

‘ba?.ju jaj bi.sik. le.ta.na 'ku.laj ma.'run Pa ‘ku.laj 

‘ba?.ju na.ka.sum. 'bre.ro.ja 

a ja. taw ?a. nak Pa na.ka.bi.sik. le.ta kin. 'wa.na.jaj 'Pa.saj tik. lis ?iy.' ka?rga na ha bajk 
‘ba?.ju Pinu.’ mali jaj. na bit. 'bit jaj tik. lis ?a ma. Pin 'Pin.djan 'men.go 

‘ba?.ju ma. Pin Pa.na.'man pa.la.'tu? a na.ka bi.sik.le.ta 

ka.pi.hab. wat hi. la ha.wa. nin 

hab. wat 

‘ba?.ju na.ba.lin.'ta?.ja nihab. wag ?a hal. 'ban nin '?in.djan ‘mey.gon na.kafin.' ka? ha tik. lis 
‘ja?.cin 

‘ba?.ju, 'na?.kit.na.ja nin ‘?a?.pat Pa ka'ta.wu ti.nam.ba. jan la. ja 

pi. nu.lut.laj maw.may. ' ga 

‘ba?.ju im.'pa?.run.laj bi.sik. le.ta.na 

‘ba?.ju, ti.nam.ba. jan la. ja, Pin.kar.' ga.la ?u.'man jaj tik. lis ha bi.sik. le.ta.na nin taw Pa. nak 
'ba?.ju, Pi.nu. mali jaj. na jaj Pa. nak ?an.?i.'tu.lak.naj bi.sik. le.ta.na 

Pinu.’ malli hi. laj.na 'sjim.pri jaj tu. luj ka'ta.wu 

‘ba?.ju 'ma?.mut ?a pa.na. hun ?a. fin 

‘ba?.ju pi.nas.wi. tan la. ja 

tan ?ar.?i.' ka.mat.la 'ku.na jaj sum. bre.ro.nan na?. ba.ti? 


150 


ha.wa. nin, ?im.'bilaj sum.'bre.ro 'ku.nan jaj Za. nak ?a na.ka. ba.ti? nin sum. 'bre.ro 
Ping. hu.lut.naj. na. 

‘ba?.ju, Pi.nu.'ma.lijaj. na 

mi?.hi.wa. laj hi.laj. nan ja. ti ?a.' nak 'sjim.pri 2a na.ka?. pu.lut nin sum. bre.ro.na 
tu. 'lu hi.laj. nan Pa. nak. [inaudible] ka.la.mu.' ?a.na 

‘ba?.ju jaj Pa. nak na. mi.ja nin 'Pin.djan 'men.go 

na. mi.ja jan tu. lu 

?u.'sa.?u.'sa hi. la. 'ha.ban ?an.la.la.' ku hi. la, 'Pan.ka.nun la, 'ha.ban an. la.la.ku hi. la 
2i.'taw la. la.ki a 'na?.ba.ti? ?am.pa. multi nin 'Pin.djan 'men.go.na 

‘na.?u jaj.na. man 

‘ba?.ju ma. Pin jaj.na. man nin 'Pa.saj tik. lis ?a pu.nu? nin 'Pin.djan 'men.go 

jaj 'a?.sa hu. min la. man 

ha.wa. nin, ni.lu.ma.' tu? hi. la taw.tu. luj 'ta.wu nin ti.nu.mam. baj ja. taw ?a.'nak ?a 
na.ba.lin.'ta? 

‘ba?.ju ni.lu.ma.la.' ku hi.laj.' na pa.pa.da. ju? Pa.' taw tu. luj 'ta.wu. 


2. Ded 


?am.pa. multi ja n may. ga 

mar. ga du. man 72i. 'ti 

ja. taw na.ma. Put 'Pa?.sa ja. taw 'Za?.sa Pam.pag. la.wid.jan kam.’ bin 
'ba?.juma.'?in ?a.'nak ?a na.ka. bajk 

ma. ?in jan na.ka.hak.' bat 'sjim.prin na.ka.' bajk 

na?. 'sa.gi? na ja, na. bu?.bu? ja. taw Zi. nin mag. ' ga ha ka. ?in 
ti.nam.ba. jan ja na na.ma. Put ti.nam.ba. jan hi. laj Pam.pi. nu.lut jaj may.’ ga 
mag. ga du. man ?a. ti 

pi. ?i.kap 'wa.mu 

ka. ?i 

ka.’ Pi ja ni.’ ?i.kap 

nag. bajk ja ?i.'na.kut na ja. taw na?.' puti nin 'ta.taj na 

'ta.taj na si. gu.co taw 

ha.wa. nin pa.ba. lik jaj.na na.' sa.gi? ja nin ja.'taw 'a.saj bajk 

ma. ?in o a ja. taw tu. lu kaw.ka. ?i.kap nja du. man fa. taw 

bin. jan na hi. lan may.'ga 

?i.nu.maj. pa? jaj. na tan Pam.pa. multi. 


3. Gin 


jaj ‘ta.wu nag. 'har.best jaj. na nin mar.’ ga la. wu? 
?am.pa.ma. har.best jaj. nan mar.’ ga ha ta. nim na 

gul. pin Pi. nin Paw.?a. nak a na.ka. bajk mi?.pag.bajk hi.'la 
na.ba.lin.'ta? ja. taw ?a. nak a na.ka. bajk 

ni.hab. wag jaj maw.man.' ga 

?am.pu.lut.pu. lu.tun la'j may. ga tan Piba. ‘lik la ha tik. lis 
?im.'pa?.rur.la ja. taw 'bi.sik.le.tan na.tum.'ba 


151 


pi. nu.lut.' pu.lut la ja. taw ni.ha.hab.'wag Pa maw.may. ga 

Pu. mali 'jaj.na, ja. taw Pi.'nin, ja.'taw ma. Pin Pa.'wit taw mag. ga 
na. pu.lut Pa. na hal. ban mag. ga na 

?am.pas.wi. tan la ja. taw Pa. nak 

?im.ba. lik la 'ku.na jaj sum. 'bre.ro ta na?.'ba.ti? naj sum. 'bre.ro 
?im. bi la 'ku.na taw sum. bre.ro na 

gul. pi ut Pi. nin, may.’ ga 

tan ma. ha.wa nut ?am.pa. multi 

?i.nu.maj. pa? ja ja. taw la. la.ki 

?i.nu.maj. pa? ja ha ?aj. ran 

ta Ping. ka? ‘jaj.na ja. taw ni?ki?.'pu.ti nan may. ga 

2i.'taw hi.laj. nan ?aw.?a. nak 

ni.lu. ma.ba hi.'la ?i.' taw ha ?am.pa. mu.tin may.' ga 


4. Lydia 


pu. ?un 

'ta.wu 

Pin. ka? na jaj maw.may. ga ha 'sa.ku toj 

'sa.ku j pi.nag.lag. jan na 'bas.ket 

2i'nulli? naj 'bu.nan mag. ga. Pin. ka? na ha ‘bas.ket 
ma. ?in ?am.pa.ka.la.'tu? ?a 'ta.wu ma. Pin jan ?a.'wit da. mu.lag 
kam. bin 

ma. ?in jan ?a. wit kam. bin 

“nulli? jaj. na. man ?u. man 

na. multi jaj. na. man 'bu.ga 

ma. ?in na.kalla.'tu? kut na.ka'bi.sik.le.ta ja 

bi, ni.liw naj nu la. ku? ?a na. kwa na?.'pu.tin may.'ga 
kin.’ wa naj. na ta Pin." ka?rga na ha 

2i.'naJus na, Pi.nal.'sa na tan Pi. na.jus na 

a kin. wa naj. na, Pin. gwa? na ha ‘bi.sik.le.ta 

in. 'la.ho na 

Pinu. malli jaj. na 

na?. ba.ti? jaj 'ta.wun ?am.pa.' mu.ti nin 'bu.ga 
?an.tuj. na Pa. wit.?a. wit naj. na 

2i.' ?u.run naj. na nu Paj.'ti na aj. tun 

ma. bjat 

bi. lan ma. bjat 'a?.wit na 

ma. ?in ?a.na. man ma.ka.la. tu? 

?an.tuj. na na.bun. lug 

ma. bjat na.tum. 'ba ja 

?ambu? nan 'ka.ja 

?a.bu.'ka.du 

hi. ku man kaj ku tan.'da? 

di.nu.ma. 'ni hi. la 


152 


bi. ni.liw la jaj 'ta.wun na.'ra.bu? nu na.ha.ki.'tan ja 

pi. nu.lut laj man. gan Pin. gwa? na ha Pi. nin Pa?.wi.' tun na 
'ka.su ?in.' ka?rga naj.' na. man ?im.ba. lik lajna. man Pin. ka?rga 
Pinu. malli jaj. na. man 

ka naj. na ‘ka.jan ki.nu.mar.' ga 'bi.sik.le.ta 

Pin. la.la.ku.na ja ta. na jaj Pa?.wit. na 

?in.la.la.' ku.na ta. na jaj 'bi.sik.le.ta ta ma. 'bjat ?a ?a.wit. na 

na?. ba.ti?.na'j sum.'bre.ro.na 

?in.hu. lul.nan ja. taw 'Pa.saj 'ta.wu 

bin. 'ja.n:a hi. la may.'ga 

bin. 'ja.n:a hi. lan ‘bu.gan man.’ ga 

Pinu.’ malli hi. laj na 

'mu.rung hi. laj.na si. gu.ro. ?am.pa.' mu.ti.ja ut ka.ma. ha.wan Pa 'ta.wu 
ma.?in. jan 'ga.mit aj. ran nin ?ulli.?a.n:a 'pa.ra ma.ka. pu.tija 
hu.'min ut la. man 'Pa?.sa 

hu. min 'sa.na la. wun ma?, puti 

ma. Pin ?a.na. man na.ka.la.tu? 

Pan. ‘ja na. man ka. ri? ?a la. baj la 


[inaudable] Pam.paj.' paj. 
5. Pot 


?an.kal. 'u?.kuj.naj maw.ma. nuk 

buk.laj. na 

a Pan. ja ka. ri? Pa. rin Pan. ?i-ni. nu.n:a 

bi. lan ba?.ba?.'ju.ku 'ma?.kit ?a.'fin a 

an. ‘ja ka. fin Paw.?i. nin 'ja?.rin ?am.pu.' ti-hu.n:a 

bi. lan may.' ga kut hu. min Piti?.rin 

la. lu.man 'kla.sin Pi. nin Pa. rin, 'bu.ga 

'da.pat ja. ti nay. wa.jan Pi. nin jaj bi. lan ga. han.ga han 
'mjin.tras ka ja na.?i.' ra.pan ha pag. multi.na 

haj ?a.jus pa?. mu.ti.na 

hu. min na. 'ha?.pak nja 

a no 2i. nin paj. ti nu ma. lu.tu?, bi. lan ma. Pin ?a.'nan la. lu.man “ku.laj 
ka. lu.pan Pi. nin, bi. lan ?a.bu.' ka.dun ‘ha?.wan nu fan. jaj 'kla.si?.rin 
a ja. ti na.ma. ut na.mas.' tul ja 

mi.?a.nu.?a.nu hi. la ka. ri? Pi.’ ti lu.'wa 

mi? pin.han hi. la si.’ gu.co 

ja. ti jaj 'Pa?.sa, ma.mas.' tul ja 

ja. ti jaj 'a?.sa ta.ga.' pu.ti 

bi. lan la. lu.maj ‘lu.pan kam.biy. la nja 

jaj Pi. 'ni.nia ja. ti jaj Pam. puti kut Pi. nin ma.' sja.dun ser. jo.so 
'ka.na la. 'baj ma. Pin ma. hi.ra? 

hi. 'nu ja ka. ri? ati 

?a.nak. na si. gu.ro ti 


?a.nu. fin paj. tin Pit.’su.ran 'bi.sik.le.tan hin.jad.' taw 

nu ?a.nu. fin ?a 'bi.sik.le.ta ha.wa. nin di ?um.nuj. na ka. ri? ha.la.ga?.' rin 

ma. bli si.’ gu.ro 

Pan. ja ka. ri? Pa.'ti 

ma.na.liw. ja 

ma.na. liw ?o ki?. kwaja 

bi. lan 2am.bu? ma.gan.' daj 'Pa.jus nin 'du.lu.na nja 

haj ka?.mu. ' tan 'bi?.sa na.ka?.lon.slibs.ja la. wu? 

[inaudible] nu 'ta.taj.na 

‘pa?.nu.na ka. ri? 'ma?.wit Pa. rin 

Pa.dzu 

a 'Pija? ta jaj 'bi.sik.le.ta.na kut Pi.'nin, ma.'?in pa?.mi?.ka.’?an 

ha.wa. nin la. lu.maj.naj hit.' su.ra nin baw.bi.sik. le.ta ha ?a.ra.' pan hu.'min 'bas.ket 
hu. min pa?.mi?.ka.?an 'bas.ket 

Pan. ‘ja ka. ri? mag.ka. la.sin Pi. nin Pa. rin 'bu.ga 

bi. lan 'lu.pan pa. pa.ja 'ha?.wan pa 

jaj na. da.bu? Pa. naj Pi. ni.n:a 

Pa.'dzu Pa. dzu 

ni. bu?.bu? Za. na 

ma?.pa.?i.'ra.pan hi. lan ma. mu.lut ?a.'ti nu 'ha?.sa. ha?.sa.wun.la. 'da.pat Pa.'ti nu 
pu. lu.tun.laj hal. 'ban Pi. nin mi?.tam. 'baj hi. la 

‘ja?.cin Pa. 'na 

a si.nad. ja?.la 

si.nad. 'ja?.la hi. lan ?i.'ti jaj Pi. nin si.’ gu.co 

a ka. ?i ti.nam.ba. ja.n:a hi. la 

wan ku nu mi?.?a. ?a.waj hi. la 

la. bah ta ti.nam.ba. 'jan.la.ja 

nu 'kaj.la.ja ti.nam.ba.' jan ka.bu.'ju.ta.n:an ma. ja.ri? 

haj ka?.mu. ' tan pa ut nin Pi. nin o nin pa.na.' ?un 

si. gu.ro mag.ba. lik 'ja?.taw Pa. ti, man. wa.jaj na. man ?u.'man 


tam.ba. ja.n:a hi. laj na. kwan Za. ti tu. lu a ‘mjin.tras ma. ja.ri? hi.laj. nan ma. na.kut nin 


Pi. nin, Pilla.lla.' ku.la 

pa. ti sum. 'bre.ro.na na?.'ba.ti?.na 

‘Pajus a 'pa?.muLjaw nja 

Pay. kut ka. ri? ta jaj pal. wa hu. min ?i. nin hu. min mas.ja. don ha. ‘lita? 
hu. min hi. lan mas. ja.don Zi. nin ?an.ha.li.' ta.?un 
na. qu.pit hi. 'la nag.'wa hi.'la 'kaj.na 'na?.kit 

‘pwe.de paj. tin ka. nun ?a.'taw mas. kin ma.' Pa.ta? 
‘wan.ku nu ha?.ga. nun.lan ma. lu.tu? 

na.?a?.sa. wan.la ja. taw a 

Pa bi. la.go.n:a 

nag.?is.pan.' ta.ja 

Pa.dzu Pa.dgu 

mi?.pan. 'si.n:a ?aj.'ti hi. la ka. ri? nan.'wa nin ki. nan 
ma.ka.pu.' Pu.tan ja. taw paj. san ta nag. ku.lan. 


153 


154 


6. Tin 


Pan. kut man su? 
ka’ ka maki?.ka? 


o ma. Pin jan Pi.'nin 


pa?.paj.' san 
ta sun.du.' ?un ku ni 'me.ri.?an 
ja? ja? 


?am.pa. multi ja nin 'pru.tas 

?am.pa. multi jan man.' ga 

?in.sa.lan.'san na ha 'bas.ket 

?an.tum. ' nuj jaj kam. ' big 

kam. bin 

ma. ?in ?am.' pi?.pa.ka.la.'tu? nin nag.pas.' tul nin kam.' bin 

ma. ?in ?am.pa.ka.la.' tu? nin ma?.mag.pas.' tul nin kam. 'bin 

ja. taw la. la.ki 'nu.li? ja ja. taw ha pu. ?un ta Pam.pa. multi ja 

ja. taw la. la.kin ma. ?in Pa.'wit nin kam.'bin ?i.pas.'tul.na jaj Pa. la.ga?.na 
ma. ?in di.nu. ma.lan nin Pa. nak na.ka. bajk Pam.pa.ma. ku? 'ku.ni Pa. ma?.na 
jaj ?a.nak.' na ?am.pa.ki.' tam.baj 'ku.na nin ma.mi?.sa.lan.' san nin na?.'pu.ti.na ha pu. ?un 
Pin. gwa?.naj. nan Pa.nak. na ha bajk jaj na?.’ pu.ti.na 

ma. lu?.paw 

na?.ka.sa. lu.bun.nan ?a.nak.'na jaj ka?.bil. bi.na 

'ni?.pi?.dum.'pul hi. la 

ni.ban. tak jaj 'Pa?.wit.nan 'bas.ket ?a na.ka.ha.'ki ha bajk. na 

na.tum. 'ba ja ha bajk 

nag.ka. hu.gat.ja 

o ma. Pin taw ta.wun na. ka?.kit 'ku.na 

ti.nam.ba. jan.la.ja nin ma.mig. wa? 'Pulli? ha pa. mig.wa.?a.n:a 

o jaj bajk, Pim.'pa?.run.la 

ma. ?in ka.'pa.ran ?aw.?a. nak nin ti.nu.mam.'baj ku.na 

o ?im.bul,' ta laj. na. man jaj ?i. nin ha bajk jaj 'bas.ket 

pi.nas.wi. tan.la.' jan ja. taw 2i. nin ti.nu.mam. 'baj 'ku.na ta 'na?.ba.ti? jaj sum. bre.ro.na. 
ha.wa. nin ?in.' ka.mat.na 'ku.na taw fa. nak 

"Pa.paj ja. taw 

ma. ?in ?im.'bi nin bin. ja.n:a.'ja nin 'ja?.rin aj 

Pan. ja kut man 'pru.tas Pa. rin 

ha ?i.ban ban.' sa? 'ja?.rin aj 

tan.’ da?.mu nu Pan. ja taw 'pru.tas 

ba. la?.ku ?am. bu? la. wu? may. ' ga taw ta 2i. ban ban.' sa? 

a ?an. tuj.nan 'ta.taj.na, Pi.nu.maj. pa? jaj. na 

eul.’ pi-nan na?.'pu.ti 

?am.bi.'la.qun ni 'ta.taj.na na.ka.la.' tu? hi.'la taw tinu.mam.'baj 'ku.na 


155 


?am.pag.?is.pan.' ta.ja la. wu? ta 'na?.kit.na ma. ?in hi.'lan gaw. ga?.gut nin ja. taw 
paw. pru.tas 
Pan. la.la.ku hi. la 


